

Othman Nuuri Topbash 



•#<7 





Dar Es Salaam - 2014 



MTUME WA REHMA 



(s.a.w) 

Matukio yenye yenye kusisimua katika maisha yake 


Othman Nuri TOPBASH 





As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmail.com 


Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehemu 
yoyote ya toleo hili, kuitunza katika mfumo ufakaowezesha 
kunakiliwa au kukisambaza kafika aina au namna yoyofe ile, 
iwe elekfroniki, kuchapa, kunakilisha, kurekodi au vinginevyo 
bila kupafa ruhusa kufoka kwa mwenye haki miliki. 


ISBN: 978-9944-83-685-2 

Mwandishi: 
Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 


Ofhman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Ibrahimu H. Kabuga 
Aziza A. Ngume 
Sarkhan Isgandarov 
Sarkhan Isgandarov 
Nijaf Garibov 


YALIYOMO 


NENO LA MFASIRI.7 

FAHARI YA ULIMWENGU.11 

Ujio Wake ni Heshima kubwa kwa Ulimwengu.14 


MAISHA YA MFANO NA NAFASI 

YAKE KATIKA MITUME.45 

Mtume (s.a.w) kama alivyotazamwa na makafiri.63 


SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME 
WA REHMA (S.A.W).75 

Usafi wa Moyo wa Mtume wa Rehma (s.a.w) .78 

Unyenyekevu wa Mtume wa Rehma.97 

Staha, Huruma na Uungwana katika Maisha ya 
Mtume wa Rehma.104 

Mwenendo wa Mfano kwa Watu.109 


Staha na Adabu za Mtume wa Rehma (s.a.w) 
kwa Masikini. 


114 















MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Jinsi Mtume wa Rehma alivyoilea jamii 

Hatua kwa Hatua.126 

Muamala wa Mtume wa Rehma (s.a.w) 

kwa Wanawake.129 

Muamala wa Mtume wa Rehma Kwa Wanyama .132 

Muamala wa Mtume wa Rehma kwa Yatima .136 

Wosia wa Mtume kuhusu Haki za Majirani .138 

Muamala wa Mtume kwa Wahalifu 

na Mateka wa Vita .139 

Muamala wa Mtume kwa Maadui na 

Wasiokuwa Waislamu.140 

Msamaha wa Mtume (s.a.w).141 

Ukarimu wa Mtume (s.a.w).146 

Ukarimu wa Maswahaba.147 

Ikhlasi, Uaminifu na Uadilifu wa Mtume (s.a.w) .151 

Hayaa za Mtume (s.a.w).152 

Uungwana wa Mtume (s.a.w).154 

Uwajibikaji Wake.157 

HITIMISHO.165 

BIBLIOGRAFIA.181 





















NENO LA MFASIRI 


C^*^lipoambiwa nitafsiri kitabu hiki kutoka katika 
lugha ya Kiingereza kwenda katika lugha ya Kiswahili, nilis- 
ita. Lakini, baada ya kukisoma kwa umakini, nilihamasika 
na kushawishika kuwa Waislamu na Wasiokuwa Waislamu 
wanaozungumza Kiswahili watafurahia na watanufaika kwa 
kujifunza kipengele muhimu cha maisha ya Mtume (s.a.w) 
ambacho kwa kawaida kimekuwa kikipuuzwa - kwa kuku- 
sudia au kwa kutokusudia. Kipengele kinachoelezwa na 
kukusudiwa katika kitabu hiki ni huruma ya Mtume (s.a.w), 
ambayo bila shaka, ndiyo nara (kauli mbiu) mashuhuri na 
maarufu ya maisha yake yote. Leo hii, Waislamu na wasio- 
kuwa Waislamu wanahitaji kujua kuwa katika historia yote 
hakuna mtu yeyote anayeweza kuwa na huruma iliyojidhi- 
hirisha katika maisha ya Mtume Muhammad (s.a.w). Wanat- 
akiwa wajue kuwa mfano wake ni muhimu sana, hasa katika 
ulimwengu uliotawaliwa zaidi na choyo, ubinafsi na mitindo 
ya maisha ya kimaada. Kitabu hiki ni wito wa kuielekea 
Rehma katika uhusiano wetu wa kijamii na pia maingilia- 
no yetu na mazingira kwa kuyatathmini upya maisha ya 
mfano ya rehma hii iliyoletwa kwa wanadamu wote, Mtume 
Muhammad (s.a.w) . 


Kitabu hiki ni utangulizi mzuri juu ya maisha ya Mtume 
Muhammad (s.a.w), kilichoandikwa na Mwandishi maarufu 
wa Kituruki ambaye amejitolea maisha yake kwa kujifunza, 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kufanyia kazi, kuyaeneza na kuyasambaza mafundisho ya 
Mtume (s.a.w). Mwandishi amewafungulia dirisha la staha 
wale wote wanaotamani kuyatazama maisha ya mtu ambaye, 
leo hii, kiigizo na mfano wake unafuatwa na moja ya tano 
ya wakazi wote ulimwenguni. Hakuna mtu yeyote katika 
historia ya mwanadamu ambaye amekuwa na athari na kua- 
cha taathira kwa wanadamu na historia ya binaadamu kama 
Mtume Muhammad (s.a.w). Aliwaongoza watu katika moja 
ya dini kubwa kabisa ulimwenguni, akaweka msingi wa moja 
ya staarabu za hali ya juu kabisa kuwahi kushuhudiwa na 
ulimwengu katika zama za uhai wake. Lakini, kwa mujibu 
wa mwandishi, haya sio sifa kuu zaidi za maisha ya Mtume 
(s.a.w). Bali, kitabu hiki kinaeleza kuwa ukuu na Utukufu wa 
Mtume (s.a.w) umetokana na ukweli kuwa alileta kanuni za 
kimaadili za hali ya juu kabisa katika kila kipengele cha mai- 
sha yake na mahusiano ya kijamii. Aligusa mioyo ya mafu- 
kara, masikini na wanyonge; alifanikiwa kuwanyanyua watu 
hawa hadi kuwa walimu kwa wanadamu wote, katika kipin- 
di kile na kipindi chote kijacho. Upendo wake, huruma yake, 
na Rehma zake si tu ziliwajumuisha wanadamu, bali pia kwa 
wanyama na hata sayari. Ni Mtume anayekumbukwa kwa 
maadili yake ya kiutu na upendo wake kwa viumbe vyote. 



Cheo ambacho Mwenyezi Mungu alimpa Mtume 
Muhammad (s.a.w) katika Qur'an Tukufu ni "Rehma kwa 
Walimwengu". Ulimwengu wa mwanadamu ni moja kati 
ya ulimwengu ulioumbwa na Mwenyezi Mungu "Mola wa 
Walimwengu". Huruma ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na 
kikomo na ya milele, inayotangazwa na majina ya 'Mwingi 
wa Rehma' na 'Mwenye Kurehemu', pamoja na majina 
mengineyo, inajidhihirisha kwa wanadamu kupitia maisha 
ya Mtume Wake (s.a.w). Huruma hii haikupata kupungua 







NENO LA MFASIRI MFASIRI 


wakati wa kuifungua Arabia na wakati wa kuwashinda 
maadui. Kinyume chake, maadui zake walifaidika na Rehma 
zake katika matukio mbalimbali, kama historia inavyosema. 
Hakumpiga mtoto, mtumwa, mwanamke, na alipinga vikali 
na kukataza sana tabia hiyo; pia hakusita kuwapa msaada 
wale wote waliohitaji msaada wake. 

Kumpenda Mtume Muhammad (s.a.w) ni sehemu 
ya imani katika Uislam. Kama Waislamu wanavyotakiwa 
kumpenda Mwenyezi Mungu, ndivyo hivyo hivyo wanataki- 
wa kumpenda Mtume Wake (s.a.w). Bila upendo huu, imani 
haitakubalika. Na upendo wao kwa Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake unatakiwa uzidi mapenzi yao na kitu kingine 
chochote. Waislamu wanaonesha upendo na heshima zao 
kwa Mtume Muhammad (s.a.w) kwa kumtukuza pale amba- 
po jina lake linatajwa kwa kusema : S. a. w, au kwa kiarabu 
sallallahu 'alayhi wa sallam. Hii ni sehemu ya adabu katika 
uhusiano wao na Mtume (s.a.w). Muumini anapojifunza 
juu ya maisha yake, moja kwa moja upendo huu husfawi 
ndani ya moyo wake, na kuusikia kikamilifu. Mwandishi, 
Ofhman Nuri Topbash, kwa sasa anaishi Isfanbul. Amepafa 
elimu ya kisasa na ya kimapokeo. Ameandika vifabu vingi 
fofaufi vinavyohusu vipengele vya Uislamu kama dini na 
usfaarabu. Mada ambayo imekuwa ikijirudia sana kafika 
vifabu na maandiko yake ni kuhusu umuhimu wa huruma, 
upendo na ukarimu kafika uhusiano wefu wa kijamii kama 
msingi wa njia sahihi ya maisha ya Kiislamu. Kitabu hiki, 
ambacho kimeandikwa katika mazingira ya upendo kwa 
Mtume Muhammad (s.a.w), kinaakisi Rehma hii, huku kiki- 
jadili tabia adhimu kabisa za mfumo wa maisha ya Mfume 
(s.a.w) na maadili yake. Kinakusudia kuwaongoza wafu kafi- 
ka ukarimu na kuufakasa moyo, hivyo kinalenga kuwasaidia 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kupata furaha duniani na akhera. Habari zilizoandikwa 
katika kitabu hiki zimekusanywa kutoka katika vyanzo vye- 
nye kutegemewa sana na vya wasomi wa zamani, ambavyo 
vimewekwa katika eneo la tanbihi. Kauli za Mtume Muham- 
mad (s.a.w) zimetolewa katika vitabu sahihi na vitabu vya 
hadith. Kwa wale wanaotaka maelezo zaidi, yanapatikana 
pia katika vitabu vya kiarabu ambavyo vimetajwa. 

Nina hamasa kubwa, kuwa kitabu hiki kitaziba pengo 
lavitabu kuhusu Mtume Muhammad (s.a.w) kwa kuelezea 
upande wa maisha yake ambao umesahauliwa. Katika 
ulimwengu ambao umetawaliwa na hitajio la mazungumzo 
baina ya staarabu na dini mbalimbali, rehma ndicho kitu 
tunachokihitaji zaidi. Wito wa Mwenyezi Mungu unaotutaka 
tuielekee rehma kupitia kwa Mtume Muhammad (s.a.w) 
unatakiwa kutoa mwangwi ndani ya mioyo ya wenye kufua- 
ta nyayo zake. Hamna njia nzuri ya kupata Rehma zaidi ya 
kufuata yale yote yaliyofanywa na watu waliochaguliwa na 
Mwenyezi Mungu kutuongoza sisi wanadamu. 

Ibrahimu H. Kabuga 







Fahari Ya Ulimwengu 


REHMA NA AMANI ZIWE JUU YAKE 





Hakika amekwisha fanikiwa aliye jitakasa. 









FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 



Salamu kwa Muhammad Mustafa, Rehma ya ulimwengu wa 
binadamu na majini! 

Salamu kwa Muhammad Mustafa, mjumbe aliyetumwa kwa 
ulimwengu wa binadamu na majini! 

Salamu kwa Muhammad Mustafa, Imamu wa misikiti miwili 
MiTukufu ya Makkah na Madina! 

Salamu kwa Muhammad Mustafa, babu wa Hasan na Husayn! 



wenyezi Mungu Mtukufu, ameufunika ulimwengu 


kwa Rehma zake zisizo na kikomo. Amewapa wanadamu, 
ambao ni tunda kamili la rehma na huruma yake, daraja ya 
juu kabisa katika ulimwengu. 

Pia nafasi hii ya adhimu haitoshi kwa mwanadamu kuu- 
fikia ukweli kwa kiwango anachokitaka Mwenyezi Mungu. 
Hivyo wakapewa Baraka mbalimbali kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu kama vile akili na muoo. Mbali na Baraka hizo, waka- 
ongezewa zawadi nyingine, katika mfumo wa muongozo 
uliotolewa na wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Hivyo, nguvu 
hii ambayo wanadamu walipewa na Mwenyezi Mungu, ilian- 
daa njia ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu kwa namna iliyo 
bora. Kilele halisi cha msaada huu kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ni nuru ya Muhammad (s.a.w), ambaye alikuwa 








-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Mtume wa mwisho kutekeleza kazi hii ulimwenguni, na 
ambaye ujio wake wa kimwili katika ulimwengu wetu kama 
Mtume ni zawadi kwa wanadamu wote. 

Ujio Wake ni Heshima kubwa kwa Ulimwengu 

Mtume (s.a.w), ambaye ni kilele cha nyororo ya viumbe, 
alikuja ulimwenguni siku ya Jumatatu, tarehe 12 ya mwezi 
wa Rabi al-Awwal, ambayo ni sawa na tarehe 20 ya mwezi 
Aprili, mwaka 571. Alizaliwa kabla ya jua kuchomoza. 

Kwa kuzaliwa kwake, rehma za Mwenyezi Mungu ziliin- 
gia kama mafuriko ndani ya ulimwengu. Rangi za asubuhi na 
usiku zilibadilika. Hisia kuu zikaongezeka. Maneno, urafiki 
na faraja vilifunguliwa bila kikomo. Kila kitu kilipata maana 
mpya na kupata furaha mpya. Masanamu yalitikisika na 
kuvunjika. Huko Madayin, katika ardhi ya wafalme wa Iran, 
makasri na minara ilivunjika. Maji ya Ziwa Sawa yalitoweka, 
ziwa lote kukauka, kwa maana maji yenye tope la dhulma na 
ukandamizaji yalianza kutokomea. 

Mioyo ilifurika maji ya Baraka na rehma hii kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu. 

Baba yake Mtume alikuwa katika mji wa Damascus kwa 
sababu za kibiashara na alipokuwa akirejea nyumbani alipita 
Madina, miezi miwili kabla ya kuzaliwa kwa mwanae. 

Kama ilivyo katika desturi za kiarabu, mtoto huyo ali- 
yebarikiwa, aliendelea kubaki chini ya mama wa kufikia, 
Halima, kwa muda wa miaka minne. 


Akiwa na umri wa miaka sita, ili kulitembelea kaburi 
la mumewe, mama yake Mtume Bibi Aminah alisuhubiana 





FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


na Muhammad (s.a.w) na Umm Ayman, kijakazi wa familia 
hiyo, kwenda Madina. Maradhi yalimkumba Bibi Aminah 
wakiwa safarini. Alifariki kafika eneo lililoitwa Abwa. Malen- 
ga mmoja alilielezea tukio hilo kama ifuatavyo: 

Ewe Marehemu, uliyelala katika mji wa Abwa! 

Lilichanua katika bustani lako 

Uaridi zuri zaidi ulimwenguni.. . 

Hivyo Muhammad (s.a.w) akawa yatima na kurudi 
Makkah pamoja na Umm Ayman. 

Akiwa na umri wa miaka nane, alimpoteza babu yake, 
Abdul-Muttalib. Haukupita muda mrefu akampoteza pia 
ami yake, Abu Talib, aliyekuwa akimlinda kwa moyo wote. 
Hivyo, wasaidizi wake wa kimaada walikuwa wameondoka 
duniani. Sasa, Mola wake ndiye pekee aliyekuwa wamebaki 
kama mlinzi na mwalimu wake. Kwa hakika, alipewa walezi 
wake hawa wa kibinadamu wake wa kipindi dhaifu kabisa 
cha maisha yake, kwa hekma maalumu ili awe mfano bora 
na kamili wa kufuatwa na wanadamu wote. 

Maisha yake ya utoto wake na ujana wake kama yatima 
yalikuwa yamejaa staha, usafi na maadili ya hali ya juu, yali- 
yoashiria nuru katika maisha yake ya baadaye. 


Alipofika umri wa miaka 25, Muhammad (s.a.w) alim- 
uoa Bi Khadijah (r.a) Alikuwa mwanamke Mtukufu na mwe- 
nye kuheshimika kutoka katika kabila la Kiquraysh, kabila 
kubwa katika Arabia. 

Bibi Khadijah (r.a) akawa msaidizi mkubwa wa Mtume 
kwa kujitolea maisha yake na mali zake kwa ajili ya Mtume 
. Bibi Khadijah (r.a), alimzidi Mtume Muhammad (s.a.w) 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kwa miaka kumi na tano, alikuwa ni mjane mwenye watoto. 
Mtume (s.a.w) alikuwa na uhusiano naye mzuri sana, ambao 
ni mfano bora kwa ulimwengu wote. 

Mtume akipambana peke yake, Bibi Khadijah alikuwa 
wa kwanza kumsaidia na kumuunga mkono. Kwa mfano 
Mtume Muhammad (s.a.w) aliposhushiwa wahai kwa mara 
ya kwanza katika pango la mlima Hira, alishtushwa sana kwa 
majukumu mazito aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Muda 
huohuo, Mtume alirudi nyumbani akiwa na hofu kubwa. 

"Ewe KhadijahlNani atakaeniamini?" 

Mke huyu aliyebarikiwa akamjibu Mtume Muhammad 
(s.a.w) kwa kusema: 

"Naapa kwa Mwenyezi Mungu! Kamwe Mwenyezi 
Mungu hatakutupa mkono; unawajali ndugu zako, una- 
beba mizigo ya wale wasioweza kuibeba wao wenyewe, 
una upendo kwa masikini na unawasaidia watu kupata vile 
ambavyo hawawezi kupata. Wewe ni mkarimu kwa wageni. 
Unawasaidia watu katika matatizo yanayowakabili.. . Ewe 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Nitakukubali na kukuamini. 
Nilinganie mimi kwanza katika njia ya Mwenyezi Mungu!"' 

Kwa hiyo Bibi Khadija akawa muumini na mfuasi wa 
kwanza. 

Kamwe Mtume (s.a.w) hakusahau upendo, tabia njema 
na ukarimu wa Bibi Khadijah (s.a.w). Hata baada ya Bibi 
Khadijah kufariki, kila alipochinja nyama, alikuwa akiwa- 
tumia nyama ndugu wa Khadija (r. a). ^ Mtume alihifadhi 
kumbukumbu za mambo yote mazuri ya Bi Khadija. 





Bukhari, Zakat 1; Muslim, Iman 12; Nasai, Saldt 10; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad,V, 417, 418. 

Muslim, Fadhadil al-Sahdbah 75; Ibn Hibban, al-Sahth, XV, 467. 


2 . 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


Miaka 24 ya mwanzo katika ndoa yake, ambacho kip- 
indi cha ujana wake na kipindi cha nguvu nyingi, alikitumia 
akiwa na Bibi Khadija (r. a). Wakeze wengi aliowaoa baadaye 
walikuwa wakubwa kuliko yeye na walikuwa wajane. Ali- 
yekuwa bikira na mwanamke mdogo kuliko wakeze wote 
alikuwa Aishah (r. a). Aishah aliyakamata vyema mambo ya 
kidini yahusuyo wanawake kwa uelewa na maarifa ya hali 
ya juu. Baada ya kifo cha Mtume (s.a.w), Aishah aliendelea 
kuishi kwa kipindi kirefu, a mbapo aliwaelimisha watu, 
wake kwa waume kuhusu Uislamu. Maarifa hayo baadaye 
yalikuwa miongoni mwa msingi imara ya fikara za Kiislamu. 

Maelezo yafuatayo yanathibitisha jinsi lengo hili lili- 
lofikiwa: Abu Musa al-Ashari, moja kati ya maswahaba 
wakubwa wa Mtume Muhammad (s.a.w) anasema: "Sisi, 
maswahaba wa Mtume, kila tulipokabiliana na swali kuhusu 
hadith yoyote ya Mtume tulikuwa tukimuuliza Aishah na 
kuridhika na majibu anayotupatia."^ 

Sababu nyingine ni kuimarisha urafiki na ukaribu ulio- 
kuwepo kati ya Mtume (r.a) na Abu Bakr (r.a), ambaye ali- 
kuwa "wa pili kati ya wawili" waliokuwa katika pango la 
Thawr, kama ilivyonukuliwa ndani ya Qur'an. ^ 


Mtume Muhammad (s.a.w) alipandishwa daraja ya 
utume akiwa na umri wa miaka arobaini baada ya kuishi 
maisha ya utakatifu na katika familia Tukufu wakati wa 
ujana wake. Miezi sita kabla ya kutimiza umri wa miaka 
arobaini, Mwenyezi Mungu Mtukufu alimfungulia pango la 
Hira, karibu na mji wa Makkah, kama shule ya kiroho. 


3. Tirmidhi, Manaqih 62. 

4. Rejea Qur'an Tukufu, Surah Tawba, 9: 40. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Katika darasa hili la kiroho, ambapo mafunzo na malezi 
matukufu yaliendelea kwa siri, alifundishwa kuhusu kile kisi- 
chodumu na kile kinachodumu. Hatimaye, alipotimiza umri 
wa miaka arobaini, alipewa nguvu na mamlaka ya kuwaon- 
goza watu na kupewa kibali cha utume kwa amri ya: "Soma: 
Kwajina la Mola wako mlezi aliyeuumba!" (Qur'an, Alaq, 96: i-2) 

Miezi sita baada ya baraka hii, baraka ambayo inaweza 
kutambuliwa wale tu wenye akili zenye utambuzi, iliam- 
batana na "ndoto za kweli." Kiuhalisia, pango la Hira ni 
mfano wa safari ya mbegu iliyo ardhini, mahali pa malezi ya 
kiroho yatakayoendelea kuwa siri kwa watu daima. Sababu 
za Mtume Muhammad (s.a.w) kuelekea kwenye pango hilo 
ni huruma na huzuni kubwa aliyokuwa nayo kwa watu wa 
zama zake kutokana na mateso na uasi wao. Kwa kweli, hiki 
kilikuwa ni kipindi cha maandalizi ya kushuka kwa ^uhan 
Tukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuja kwenye uelewa 
wa mwanadamu kupitia moyo safi wa Muhammad (s.a.w). 
Ilikuwa ni kipindi cha kuziandaa nguvu zake dhaifu kubeba 
mzigo mzito wa wahyi, mzigo ambao mtu wa kawaida 
hawezi kuubeba. Hatua hii ni mfano wa hatua ya kubadili 
chuma ghafi kuwa chuma pua; uwezo wa ndani ya chuma 
hicho huibuliwa kupitia mchakato maalumu. Haiwezekani 
kuifikiria akili inayoweza kulikaribia shina la siri hii au moyo 
unaoweza kuipenya na kisha ukawa haujasambaratika na 
kuwa vipande vipande pindi unapoigusa siri hii. 

Wale walioshindwa kuutazama ulimwengu huu kupitia 
dirisha la moyo ni wale waliokuwa katika kundi lililathirika 
lililokuwa chini ya bendera nyeusi ya Abu Jahl na Abu Lahab, 
maadui wakubwa wa Uislamu mjini Makka. 

Maisha ya Mtume (s.a.w) yamejaa ishara za kimungu za 

- 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


heshima, heshima ambayo hawakuipata Mitume wengine 
waliopita. Yeye pekee ndiye aliyeitwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu kwa cheo cha "kipenzi changu" (Habibi). Vivyo 
hivyo alikuwa ni mtu pekee aliyepata Baraka ya Miraj (yaani 
safari ya kupaa kuelekea mbinguni kwenye arshi ya Mwe- 
nyezi Mungu). ® 

Ubora wake ulidhihiri pale alipowaswalisha Mitume 
wote waliomtanguliza katika ibada kule Yerusalemu kabla 
ya kwenda Miraj. Siri ya "lan tarani”^ katika kipindi cha Nabii 
Musa (a. s) ilijidhihirisha kama "qaba qawsayni aw adna"^ 


5. 


6 . 


Bukhari, Salat I; Muslim, Iman 259; Abu Dawud, Sunnah 23; Tirmidhi, 
Tib 12; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 224. 

6 siri ya "lan tarani" (Kamwe hutaniona!) ilikuwa kama ifuatavyo; 
Nabii Mussa (a.s ) aliwekwa katika hatua ya maandalizi ili aweze 
kuongea na Mwenyezi Mungu. Aliambiwa afunge siku thelathini, 
kisha akaongezewa hadi ziku arobaini. Kilikuwa ni kipindi cha 
maandalizi ya kuongea na Mwenyezi Mungu, kipindi cha kumtakasa 
na kumsafisha Nabii Musa (a.s) dhidi ya matamanio ya kihayawani. 
Nabii Musa (a.s) hakuongea na Mwenyezi Mungu katika njia ya 
kijawhari (krmaada), au ya kawaida, bali ilikuwa kupitia sifa thabiti 
ya kimungu ya Kalaam. Hamna yeyote aliyesikia maongezi hayo, hata 
malaika Jibril hakusikia hata mashuhuda sabini walioandamana na 
Nabii Musa (a.s) hawakusikia. Hata hivyo, Nabii Musa (a.s) alizimia 
kutokana na ishara hii ya kimungu. Alishindwa kuelewa kama 
alikuwa katika ulimwengu huu au Mbinguni, akahisi kubanwa 
na sehemu na wakati. Kutoka na kuzama katika upendo na uchaji, 
alipata shauku kubwa ya kumuona Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu 
akamjibu: 'Tan tarani" (kamwe hutanional). Lakini Nabii Musa (a.s) 
akiwa katika hali hii ya nusu-ufahamu, aliendelea kusisitiza kuwa 
anataka kumuona Mungu, Mwenyezi Mungu akamwambia aangalie 
mlimani. Alimwambia Musa kuwa kamamlima ule utaweza kuhimili 
ishara ya Mungu, basi Musa naye ataweza. Riwaya inaeleza kuwa, 
Nuru ndogo ya Kimungu kutoka katika pazia zisizokuwa na kikomo 
iliangaza kwenye mlima ule. Mlima ukatawanyika vipande vipande. 
Nabii Musa (a.s) akazimia kutokana na tukio hilo lenye kuogofya. 
Alipozinduka, alimhimidi Mwenyezi Mungu na kutubu kwa kujaribu 
kuvuka mipaka. 

"Qaba qawsayni aw adna" [Kisha akakaribia na akateremka. 





7. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


wakati wa Mtume Muhammad (s.a.w). Katika dini yake, Uis- 
lamu, salat (sala), ilitolewa zawadi kwa ummah wake kama 
baraka itokayo kwa Mwenyezi Mungu. 


Baada ya miaka kumi na tatu ya jitihada za kuwaongoza 
watu, Mtume Muhammad (s.a.w) alipelekwa katika pango 
jingine. Pango la Thawr wakati wa Hijrah. Hakupelekwa 
katika pango hili kwa ajili ya kupewa mafunzo, bali apate 
kuzama ndani ya za Mwenyezi Mungu na kuukamilisha 
moyo wake. Alikaa pangoni siku tatu mchana na usiku. Kip- 
indi hiki hakuwa peke yake. Alikuwa na swahaba wake Abu 
Bakr, ambaye alikuwa tajiri mkubwa sana kiimani, kiroho 
na kimaanawi baada ya Mtume (s.a.w). Abu Bakr alipata 
heshima kubwa kuwa pamoja na Mtume (s.a.w) kule pan- 
goni. Hivyo akawa "wa pili kati ya wawili." Mtume Muham- 
mad (s.a.w) akamwambia rafiki yake mpendwa:"!Jsz7zMZMnifce 
hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi.” (Qur'an, Tawba, 9:40) 

Kwa njia hii, alimfundisha jinsi ya kuwa pamoja na Mwe- 
nyezi Mungu (mai'yyah). Hili ni funzo la kwanza katika siri 
ya dhikr na kuzifurahisha nyoyo kwa kuzifungulia milango 
ielekeayo kwa Mwenyezi Mungu. 

Kwa maneno mengine, pango la Thawr ndiyo sehemu 
ya kwanza katika mafundisho ya awali na ya msingi ya 


Akawa ni kama baina ya mipinde miwili, au karibu zaidi. Najm 
8-9]: Mtume (s.a.w) alipelekwa mpaka nyumba ya Sidra al-Muntaha. 
Hata malaika Jibril haruhusiwi kukaribia eneo hili. Aya inauelezea 
ukaribu huu kama "mipinde miwili au karibu zaidi." Makutano ya 
siri kati ya Mtume na Mwenyezi Mungu yalifanyika katika umbali 
huu, umbali ambao ni vigumu kwa akili ya mwanadamu kuuelewa. 
Akili zetu zenye ukomo na udhaifu zinaletewa mfano huu kuonesha 
ulinganisho baina ya Nabii Musa (a.s) na Mtume Muhammad (S.a.w). 

- 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


moyo; moyo ndio humbeba mja kumpeleka kwa Mwenyezi 
Mungu ndani ya anga lisilokuwa na kikomo la siri mbalim- 
bali. Vilevile, kukaa kwa muda pangoni ilikuwa kibio chake 
cha kwanza cha safari hii takatifu. Katika kipindi hiki ndipo 
Mtume Muhammad (s.a.w) alipoanza kumfunulia Abu Bakr 
(r. a) siri zilizokuwa moyoni mwake, moyo ambao ulikuwa 
chemchem ya nuru. Hii ilitengeneza kiunganishi cha kwanza 
kabisa katika Nyororo ya Dhahabu, itakayoendelea kuwepo 
milele na milele. Imani hupata nguvu kutoka kwenye upen- 
do. Madhumuni na lengo la msingi la safari zote Tukufu ni 
upendo kwa ajili ya Mtume (s.a.w). Njia ya pekee ambayo 
mtu anaweza kuifuata na akaipata Baraka ya Mwenyezi 
Mungu ni kufuata mfano wa Mtume (s.a.w). Kwa sababu 
kanuni ya upendo hailazimishi kumpenda mtu tu bali pia 
kukipenda kile kinachopendwa na mpendwa wake huyo. Ni 
vigumu kuelewa upendo huo wa kimungu kwa uelewa wetu 
mdogo wenye upungufu na udhaifu. 


Tunaamini kuwa kisa kifuatacho kitakuwa na athari 
kubwa kwenye nyoyo zozote; athari ambayo itahama kutoka 
kwa mtu mmoja hadi mwingine, kutegemeana na upeo vipa- 
wa vya moyo wake. Abu Bakr Siddiq (mtiifu) katika maisha 
yake yote alipata furaha mpya na ya kipekee kwenye kila 
mazungumzo na usuhuba wake na Mtume (s.a.w). Kutokana 
na kuzizoea na kuzielewa siri za ndani kabisa za utume na 
kupata Baraka ya ishara zake nyingi, muda wote alikuwa na 
shauku na Mtume (s.a.w) hata kama wangekuwa pamoja. 


Alipomsikia Mtume Muhammad (s.a.w) akisema: "Sijan- 
ufaika sana na mali ya mtu yeyote zaidi ya nilivyonufaika na 
mali ya Abu Bakr,", Abu Bakr (r. a) alijibu huku akilia: "Ewe 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hakika mimi mwenyewe 







-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

na mali zangu vyote ni mali yako!"* Kwa njia hii alionesha 
kuwa amejisalimisha yeye pamoja na mali zake zote kwa 
Mtume (s.a.w) na kuwa mwenye "kuyeyuka" (fani) ndani 
yake. (Katika Tasawwuf, hali hii hujulikana kama fana fi al- 
Rasul [kuyeyuka ndani ya Mtume ]). Abu Bakr alitumia mali 
zake zote kwa ajili ya Mtume (s.a.w). Kwa mfano, siku moja 
Mfume Muhammad (s.a.w) alipomwambia: 

"Wasaidie askari!" 

Abu Bakr alilefa kila kilichokuwa na thamani kwa Mtume 
. Mtume Muhammad (s.a.w) alipomuuliza: 

"Umewaachia nini familia na wafoto wako?" alijibu kwa 
imani ya hali ya juu kabisa: 

"Mwenyezi Mungu na Mtume wake.. . !"^ Muawiyah ibn 
Abi Sufyan alimzungumzia Abu Bakr akisema: "Dunia hai- 
kumtaka Abu Bakr; naye pia hakuitaka dunia.. 

Inatakiwa ifahamike kuwa Mfume Muhammad (s.a.w) 
aliijali familia ya Abu Bakr na hakufaka wafekeseke. Tukio 
la Abu Bakr (r. a ) kujifolea mali zake zofe lilikuwa fukio 
maalumu miongoni mwa Maswahaba. Hii ni kufokana na 
ukweli kuwa Abu Bakr na familia yake walikuwa na subira 
na tawakkul ya hali ya juu sana kwa Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuwa msaidizi, mlinzi na 
mwenyeji wa wasafiri hawa wawili. Makafiri walipokuwa 




Ibn Majah, Fadail Ashab al-Nabi 11; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 
II, 253; Ibn Hibban, al-Sahih, XV, 273; Ibn Abi 'Asim, al-Sunnah, II, 
577. 

Tirmidhi, Manaqib 16; Abu Dawud, Zakat 40; Darimi, Zakat 26; al- 
Hakim, al-Mustadrak, 1,574; al-Bayhaqi, al- Sunan, TV, 180; al-Bazzar, 
al-Musnad, I, 263, 394. 

Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, uk. 18. 


10 . 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


wanawatafuta, hawakuwaona badala yake waliona utando 
wa buibui katika mlango wa pango, walipokuwa wamejificha 
katika mlima wa Thawr. Baada ya Mtume na Abu Bakr kuin- 
gia mle pangoni, buibui alitandaza utando kwenye mlango 
wa pango; hii iliwachanganya makafiri wakadhani kuwa 
mle pangoni hakukuwa na mtu. Mshairi Arif Nihat Asya 
analielezea tukio hilo utenzi wake akisema: 

Utando wa buibui haukuwa hewani, 

Haukuwa ndani ya maji, wala haukuwa ardhini; 

Bali ulikuwa mbele ya macho 

Ya wale waliokuwa vipofu dhidi ya haki. ” 

Wasafiri hao adhimu, wakiwa chini ya ulinzi wa Mwe- 
nyezi Mungu, waliwasili Quba jirani na mji wa Madina. 
Walikuwa wakisubiriwa kwa hamu na shauku kubwa; hati- 
maye sasa walikuwa wamewasili, na hivyo, hali ya furaha na 
shangwe ilitanda juu ya mji wote. 

Mwangwi wa sauti za "Tala'al-badru 'alayna" ( mwezi 
umechomoza juu yetu) kutoka kwenye vilima, ulisikika na 
kutanda katika anga, na kuzipa raha nyoyo za watu. Ilikuwa 
tarehe 12 ya mwezi Rabi al-Awwal, na kalenda mpya ilia- 
sisiwa kwa ajili ya ustawi na mafanikio yote. Kuanzia siku 
hiyo, matukio yote yangeanza kurikodiwa. 

Tokea siku hiyo, Madina ikawa kitovu na kioo cha 
maendeleo ya kuenea kwa Uislamu. Kutokana na Hijrah, 
wajihi mweusi na wenye giza wa ukafiri ukasawijika. Msikiti 
wa Mtume Madina na ule wa Quba ukapata daraja adhimu 
na kubaki kuwa mahali patakatifu na penye kuwakumbusha 
watu juu ya Hijra Tukufu. 


11. Asya, Arif Nihat, Dualar ve Aminler, (Istanbul, 1973), uk.l22. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Ansar (wenyeji wa mji wa Madina) waliwaonesha Muha- 
jirun (wahamiaji kutoka Makka) mali zao, wakawaambia: 
"Hii ni mali yangu; nusu itakuwa yangu na nusu itakuwa 
yako..." Hivyo, msingi wa undugu wa Kiislamu, ambao 
tumekuwa tukijitahidi kuuendeleza kupitia juhudi zetu za 
hisani na misaada mbalimbali, ukaasisiwa. Kwa njia hii, 
Madina ikawa mahali pasiposahauliwa katika historia ya 
Uislamu. Adhana, mfungo wa mwezi wa Ramadhan, Eid, na 
Zakat zikawa sehemu ya maisha ya jamii ya Kiislamu na pia 
mapambano na vita kubwa za kihistoria zilitokea Madina. 
Amali na matukio haya yote yalitengeneza mifano adhimu 
ya mustakbali wa Umniah mzima. 



Vita ya Badr ilikuwa mtihani wa makabiliano ya imani ya 
kweli dhidi ya ukafiri, matokeo yake imani iliushinda ukafiri. 
Mshikamano wa kidini ulichukua nafasi ya mshikamano wa 
kikabila. Kwa mfano, Abu Bakr (r. a) alipambana na mwanae 
vitani, ambaye alikuwa kafiri. Abu Ubayda ibn Jarrah (r. a) pia 
alipambana na baba yake, ambaye alikuwa kafiri. Mwisho, 
Hamzah (r. a) alikabiliana uso kwa uso vitani na kaka yake 
alikuwa kafiri. Walikutana wote wakiwa wameshika upan- 
ga tayari kwa kupambana. Makabiliano hayo ya kupigania 
imani baina ya watu wanaounganishwa na muungano wa 
damu hayakuwahi kufikiriwa kabisa kabla ya Uislamu; vita 
zilizokuwa zikipiganwa hapo kabla zilikuwa zikisababishwa 
na mizozo ya kikabila. Aidha, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
alifuma jeshi la Malaika. Malaika hawa, walishiriki kika- 
milifu katika mapambano haya adhimu, walipata heshima 
kuliko malaika wengine. Baada ya tukio hili kubwa, Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu akashusha aya ifuatayo ili kuwalinda 
Waislamu dhidi ya majigambo na takabari yoyote: "Hamku- 
loaua nyinyi lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewauwa. Na wewe 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


hukutupa, walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliye tupa, ili awaja- 
ribu waumini majarihio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi 
Mungu ndiye Msikizi na Mjuzi.” (Qur'an, Anfal, 8:17) 

Katika Vita ya Uhud, iliyotokea baada ya vita ya Badr, 
damu ya Hamzah ilishuhudiwa ikimwagika. Idadi ya wali- 
ouawa kishahidi, akiwemo Hamzah, ilifikia watu sabini. 
Swala ya maiti {salat al-janazah) ilifanyika kwa mashahidi 
kumi kwa pamoja. Mashahidi nane walikuwa wakizikwa 
kwa wakafi mmoja, Hamza akazikwa kwa wakafi wake; 
hivyo alijumuishwa kafika kila swala ya maifi. Hamzah 
aliswaliwa mara nyingi. Tusisahau kuwa Mfume (s.a.w) alim- 
penda mno ami yake huyo kiasi kwamba alimuelezea Hamza 
kuwa ni sehemu ya moyo wake. 

Vifa ya Uhud ilijaa mafukio yenye kuogofya na majozi 
makubwa kama hayo yaliyoelezwa. Kupifia miffhani hii, 
umma ulipafa ukomavu kwa namna ya kumfumikia Mwe- 
nyezi Mungu na kujisalimisha Kwake. Mafokeo ya ukomavu 
huo ni kuridhika na kadari ya Mwenyezi Mungu Mfukufu 
ambayo ni daraja ya juu kabisa ya imani ya Kiislamu. 

Wakafi wa vifa hii, fukio lililofefemesha ardhi na mbingu 
lilifokea; vizingo viwili kafika ngao ya Mfume (s.a.w) vil- 
imgonga shavuni na kuvunja jino lake moja. Tukio hilo lili- 
wazamisha Maswahaba wofe kafika huzuni kubwa. 

Mfukufu Mfume (s.a.w) alifufa damu usoni mwake kwa 
mikono yake na hakuiacha idondoke chini, akiogopa kuwa 
inaweza kusababisha kushuka kwa ghadhabu ya Mwenyezi 
Mungu. Pia ni kufokana na sababu hii iliyomfanya kujil- 
inda kwa Mwenyezi Mungu na kuomba : "Ewe Mwenyezi 
Mungu! Umma wangu haujakufambua! Ninakuomba uwape 
uongofu!"^^ 


12. Bukhari, Anbiya 54; Muslim, Jihad 104; Ibn Majah, Fitan 23; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, I, 380. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Kuna hadith moja inatuambia kuwa: 

"Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iliongezeka dhidi ya 
wale wote walioufanya uso wa Mtume ukavuja damu."^^ 

Vita ya Uhud ndiyo iliyokuwa imejaa matukio hayo 
mazito na ya kuhuzunisha. 

Maswahaba wa Mtume (s.a.w) walimfuata bila kusuku- 
mwa wala bila masharti. Wakamwambia: "Ewe, Mjumbe wa 
Mwenyezi Mungu! Tunakuamini. Tumeikubali kwa moyo 
wote Qu'ran uliyotuletea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na 
tuliwekeana agano kwamba tutakutii na kukufuata. Fanya 
utakavyo, tupe maagizo! Daima tutakuwa pamoja nawe! 
Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu alyekuleta kwetu, ukiingia 
baharini nasi tutaingia nawe. Hakuna kati yetu atakae kataa 
kufanya hivyo..."^'^ Maswahaba waliyatamka maneno haya 
wakiwa katika kilele cha furaha na raha ya imani. 

Lakini, katika mapigano ya Uhud, walipoacha kufuata 
agizo lililotolewa na Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
na walipoelekea kidogo tu kwenye manufaa ya kidunia, 
kulibadilisha matokeo ya vita. Onyo kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu lilidhihirika na hatimaye wakachelewa kupata ush- 
indi. 

Mlima Uhud ni eneo lenye kuheshimika katika moyo wa 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). Katika maisha yake 
yote aliendelea kuutembelea mlima Uhud na kuwatembelea 
mashahidi wote wa vita ya Uhud. Mara kwa mara alikuwa 

13. Ibn Ishaq, Sirah, p. 311; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 317; Ibn 
Abi Shaybah, al-Musasnnaf, VII, 373. 

14. Bukhari, Magazi, 4; Muslim, Jihad 83; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 
I, 389, 428, 457; Ibn Abi Shaybah, al-Musasnnaf, VII, 6 


o 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


akisema: "Tunaipenda Uhud, nayo inatupenda!"^® Maneno 
haya yameipa heshima sehemu hii, ambayo inajulikana kwa 
kuwa na makaburi ya mashahid wa mapigano hayo, na ni 
sehemu maalumu iliyokuwa moyoni mwa Mtume (s.a.w), 
daraja ambayo inaonekana kwa ziara zake za mara kwa mara 
katika eneo hilo. Eneo hili litaendelea kuwa maalumu kwa 
Waislamu wote. 


Katika vita vya Khandaq (handaki) Mtukufu Mtume 
(s.a.w) aliweza kuvunja mwamba mgumu ambao maswa- 
haba zake walishindwa kuuondosha. Alipopiga mara ya 
kwanza, alisema kuwa aliliona kasri la Kaisari. Katika pigo la 
pili, akasema kuwa aliona kasri ya Kisra, mfalme wa Uajemi. 
Katika pigo la tatu, alisema kuwa aliona makasri yaliyo ya mji 
wa San'ah, Yemen, yakianguka. Hapa alikuwa akitoa bishara 
ya kuenea kwa Uislamu katika ardhi hizi, na hivyo kuingiza 
matarajio ya ushindi mkubwa ndani ya nyoyo za Waislamu. 
Alikuwa akitoa bishara njema kwamba haki itaishinda batili 
na alikuwa akichora ramani ya ulimwengu ambamo yale 
yaliyokuwa yameshindikana sasa yatawezekana, yatatokea 
moja baada ya jingine. 

Vita ya Khandaq ilikuwa ni moja kati ya maumivu 
makubwa, uchovu, njaa, baridi, na kiza. Mjumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu (s.a.w) aliomba akisema: 

"Mola wangu! Maisha ya kweli ni maisha akhera, wanus- 
uru Ansar na Muhajirun."^^ 


15. Bukhari, I'tisam 16; Muslim Fadail 10; Ibn Majah, Manasik 104; 
Muwatta, Madinah 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 140. 

16. Bukhari, Jihad 34; Abu Dawud, Salat 12; Nasai, Masajid 12; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 289. 

- 







MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Katika dua hizi alikuwa akieleza kuwa mateso, maumivu 
na tabu zote za hapa ulimwenguni si chochote ukilinganisha 
na maisha ya akhera, na hili ndilo lililowafanya maswahaba 
zake kuhangaikia akhera na kuifanya kuwa ndio lengo lao. 


Kama ilivyobashiriwa na Mfukufu Mfume (s.a.w) wakati 
wa Mkataba wa amani wa Hudaybiya, Waislamu watashinda 
katika mapambano na vita vilivyokuwa mbele yao na watu 
wa Makkah watazisalimisha silaha zao kwa wamiliki wake 
wa kweli. Makkah ilitekwa kiroho na wale wote walioipenda 
kwa msamaha, amani, usalama na uongofu. Mafamanio ya 
Makkah, yaliyojaa mateso, uonevu na tabu, yalifikia kikomo. 
Miaka mingi ya huzuni ikabadilika na kuwa ya furaha. Kisha, 
ikiwa kama shukrani kwa Mwenyezi Mungu, fukio kubwa 
kabisa la msamaha kafika hisforia lilitokea. Kupitia msamaha 
huu, watu wengi waliowaua Waislamu hapo mwanzo na 
wale wote waliofanya uahalifu walipata Utukufu , heshima 
na hadhi ya Uislamu. 

Hafimaye, Aya ya mwisho ilishuka kafika kipindi cha 
Hijjah ya Kuaga {Haijat'ul-Wada'). Ilitangazwa kuwa dini 
ilikuwa imekabilishwa. Wakati huo huo, aya hii ilikuwa 
kama kiashirio kuwa Mtume Muhammad (s.a.w), ambaye 
aliletwa kama Rehma kwa ulimwengu, alikuwa amekamili- 
sha jukumu lake na sasa muda wa yeye kurejea kwa Mola 
wake ulikuwa umewadia. Katika kupata ushuhuda wa yeye 
kufundisha dini, aliwauliza mara fafu maswahaba zake: 

" Je nimewasilisha drni kwenu? Je nimewasilisha dini 
kwenu?Je nimewasilisha dini kwenu?" 

Baada ya kupafa jibu kufoka kwa maswahaba kukubali 

- 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


kuwa alikuwa amefikisha aiichotumwa na Moia wake, aiii- 
nua mikono na kumuomba Mwenyezi Mungu ashuhudie 
tukio hiio. Aiisema: 

"Ewe Mwenyezi Mungu, shuhudia! Ewe Mwenyezi 
Mungu shuhudia! Ewe Mwenyezi Mungu shuhudia!"'^ 

Katika tukio hiii, amana Tukufu , ambayo Mtume (s.a.w) 
aiikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha 
miaka ishirini na tatu ya Utume katika miji ya Makka na 
Madina, sasa amana hiyo iiihamishwa na kupewa Ummah 
wake waitunze na kuiiinda mpaka Siku ya mwisho. 

Baadhi ya Ansari waiikuwa na wasiwasi kuwa Mtume 
(s.a.w) aiikuwa ameifungua ardhi aiiyozaiiwa; wakaanza 
kupaza sauti za wasiwasi wao: 

"Mwenyezi Mungu Mtukufu amemfunguiia Mtume 
wake Makkah, kuanzia ieo, ataishi Makkah na hatarudi tena 
Madina." 

Japokuwa haya yaiikuwa ni mazungumzo baina yao 
wenyewe, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) baadaye aii- 
jadiiiana nao kuhusu wasiwasi waiiokuwa nao. Waiitahayari 
na kukiri kuwa waiikuwa wameyasemaa. Rasulullah (s.a.w) 
aiiwaambia Ansar: 

"Ninaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufan- 
ya hivyo!Maisha yangu na kifo changu kitakuwa nanyi.. 

17. Bukhari, Fitan 8; Muslim, Iman 378; Abu Dawud, Manasik 56 Nasai, 
Ihdas 4; Ibn Majah, Fitan 2; Darimi, Manasik 34; Ahmad ibn Hanbal, 
al-Musnad, I, 447. 

18. Muslim, Jihad 86; Ahmad ibn Habal,, al-Musnad, 11,538; Ibn Hibban, 
al-Sahih, XI, 75; Nasai, al-Sunan al-Kubra, VI, 382,aI-Bayhaqi, al- 
Sunan al Kubra, IX, 117. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Alionesha mfano wa uaminifu usio kifani na kurejea 
Madina. 


Muhammad aiikuwa Mfume wa mwisho, iakini kuii- 
kuwa na mifume wengi waiiomfanguiia. Ifuafayo ni orodha 
baadhi ya mifume waliolefwa na Mwenyezi Mungu ili kuwa- 
ongoza na kuwashauri wanadamu. 

Adam (a. s), ambaye malaika waliamrishwa kumsujudia; 

Eliya (a. s), aliyeona siri za Mbinguni; 

Nuhu (a. s), aliyeifakasa Ardhi kwa mafuriko; 

Hud (a. s), aliyezigeuza ardhi za makafir juu chini kwa 
dhoruba; 

Saleh (a. s), aliyefikisa misingi ya nyumba za wakaidi na 
waasi; 

Ibrahim (a. s), aliyeugeuza mofo wa Nimrod kuwa 
busfani la mawaridi kufokana na kujisalimisha kwake na 
kumfegemea Mwenyezi Mungu; 

Ismail (a. s), ambaye ni alama ya usafi wa moyo, aminifu, 
ufiifu, kumfegemea Allah; simulizi kuhusu Ismail zifaende- 
lea kukumbukwa na waumini wakafi wa Hijjah hadi siku ya 
mwisho; 

Is-haq (a. s), ambaye mifume wa Israel wanafokana na 
uzao wake; 



Luf (a. s), nabii aliyekandamizwa na wafu Sodoma na 
Gomorra, wafu walioishi kafika nyika ya historia kwa kufut- 
wa katika uso wa dunia kutokana na maovu na maasi yao 
yaliyopindukia. 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


Zulqarnayn (a. s), aliyebeba nuru ya Tawhid kutoka 
Mashariki kwenda Magharibi; 

Yakubu (a. s), aliyekuwa alama ya uvumilivu, upendo, 
na shauku; 

Yusufu (a. s), ambaye uzuri wake uliufanya uzuri wa 
mwezi ufifie na aliye kuwa sultani wa Misri baada ya kuishi 
kama mtumwa na mpweke gerezani, aliyeishi kama mgeni 
katika ardhi hii, akapata mateso, maumivu, na kupambana 
na matamanio; 

Shuayb (a. s), alijulikana kama khatibu wa Mtume na 
aliyezijaza nyoyo furaha kutokana na mahubiri yake; 

Khidhr (a. s), aliyemfundisha Musa siri za kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu; 

Musa (a. s), aliyevunja mamlaka ya Farao na kufungua 
njia katika bahari ya Sham kwa fimbo yake; 

Haruon (a. s), aliyemsaidia kaka yake Musa (a. s) muda 
wote na mahali kote; 

Daudi (a. s), ambaye kwa dua zake {dhikr), aliifanya 
milima, mawe na wanyama kuingia katika unyenyekevu; 

Sulayman (a. s), ambaye moyo wake adhimu ulikataa 
kukipigia magoti chochote katika ufalme wake; 

Uzayr (a. s), alama ya ufufuko wa siku ya mwisho, aliye- 
fufuliwa baada ya kufa kwa miaka mia moja; 

Ayubu (a. s), aliyekuwa msingi wa ustahimilivu; 

Yunusu (a. s), aliyelishinda giza kwa kuzama ndani ya 
dhikr, maombi na toba akiwa katika hali ya unyenyekevu wa 
hali ya juu; 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Ilyas (a. s), aliyepata Baraka kubwa kutoka kwa Mwe- 
nyezi Mungu alipopokea salamu kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu: "Iwe salama kwa Ilyas." (Qur'an, Saffat, 37:130); 

Iliya (a. s), aliyepaishwa juu ya walimwengu; 

Nabii mwenye moyo safi (Zulkifl) (a. s), aliyepewa Bara- 
ka kufoka kwa Mwenyezi Mungu; 

Luqman (a. s), mkuu wa mafabibu, wa kiroho na kim- 
wili, anayekumbukwa kwa hekma zake yakinifu; 

Nabii Zakaria aliyeonewa (a. s), aliyendelea kujisalimsha 
na kumtegemea Mwenyezi Mungu, hata mwili wake ulip- 
ogawanywa katika vipande viwili hakulalamika; 

Yahyaa (a. s), ambaye, kama ilivyokuwa kwa baba yake, 
alikufa kama shahidi; 

Na Issa (a. s), ambaye sifa zake adhimu zilijumuisha 
usafi wa moyo, uponyaji wa wagonjwa na kufufua wafu 
kwa msaada wa Mwenyezi Mungu kupifia maombi yake ya 
dhafi. Hii ni mifano ya mitume wapatao laki moja na ishirini 
walioletwa ulimwenguni ili kuwaongoza wanadamu kwa 
ishara na matukio yaliyoteremka kama mvua juu ya ardhi ya 
kimaanawi ya mwanadamu. Mitume hao waliokuwa kama 
cheche Tukufu za Muongozo wa Mwenyezi Mungu, ambao 
kwa mifano na ujumbe walikuwa kama nyororo ya unabii, 
walikuwa kama bishara njema iliyobashiri ujio wa Muham- 
mad (s.a.w) aliyelefwa kama Rehma ya ulimwengu. 



Vyanzo vyefu vinafuambia kuwa mwanamke mwenye 
bahafi Suwayba alikuwa ni mmoja kafi ya walezi wa mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). Alikuwa kijakazi wa Abu 
Lahab. 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


Alikuwa ni mwanamke wa kwanza kumpa Abu Lahab 
habari za kuzaliwa mpwa wake. Baada ya kuleta habari hizo 
nzuri, akamwachia huru kutokana na msukumo na furaha ya 
kikabila. Tukio hili lilitokea siku ya Jumatatu. Furaha hiyo ya 
Abu Lahab kwa kuzaliwa kwa Muhammad (s.a.w), japokuwa 
ilikuwa imechanganyika na hisia za undugu wa kikabila, 
husababisha adhabu ya moto kwa kafiri huyo kupungua kila 
siku ya Jumafafu. 

Baada ya kifo chake, baadhi walimuona Abu Lahab ndo- 
foni ambapo waliweza kumuuliza kuhusu maisha yake ya 
akhera: 

"Abu Lahab! Una hali gani?" 

"Huwa ninaadhibiwa mofoni! Lakini adhabu yangu ina- 
pungua mkesha wa siku ya Jumafafu. Usiku huo huwa 
ninanyonya maji yafokayo kafikafi ya vidole vyangu. Nasikia 
baridi kwa kuyanywa. Hii ni kwa sababu siku kama hii 
nilimwachia huru Suwayba baada ya kuja kwangu na kunipa 
habari njema za kuzaliwa kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w). Mwenyezi Mungu amenilipa kwa kunipunguzia 
adhabu yangu siku ya Jumafafu usiku." 

Ibn al-Jazari anasema: 

"Kafiri kama Abu Lahab alinufaika kwa kuonesha fura- 
ha siku aliyozaliwa Mfume (s.a.w) ijapokuwa furaha hiyo 
ilikuwa imechanganyika na hisia za ukabila. Kama kafiri 
anapafa faida kama hiyo, vuta picha ya tunu na Baraka za 
Mwenyezi Mungu wanazozipata waumini kwa kumfungulia 
Mfume (s.a.w) nyoyo zao na kuwakaribisha wageni kwa ajili 
ya kuadhimisha usiku huo..." 

Njia muafaka ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mfume 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


(s.a.w) ni kuandaa mikutano na vikao kwa ajili ya kuiwa- 
sha upya nuru ya moyo wake katika mwezi huu aliozaliwa. 
Lengo la shughuli hizi ni ili tunufaike na hali ya kiroho ya 
mwezi huu uliobarikiwa wakati wa karamu kwa Ummah, ili 
kuzifariji nyoyo zilizokata tamaa za masikini, wageni, yati- 
ma, na wasiojiweza, kwa kuwasaidia kwa njia mbalimbali na 
kuwapa sadaka, na kuandaa visomo vya wazi vya ^uLan. 


Yatima huyu hakuwahi kusoma wala kuandika kwa 
sababu hakusoma kwa mwalimu wa kibinadamu, lakini 
alikuja kama mwokozi wa wanadamu wote, mkalimani wa 
ulimwengu wa ghayb (usioonekana) na mwalimu wa shule 
ya ukweli. 

Nabii Mussa (a. s) alileta sheria na kanuni mbalimbali. 
Nabii Daudi (a. s) alitofautishwa kwa uwezo wake wa dua 
na kunong'ona na Mwenyezi Mungu Mtukufu . Nabii Issa 
(a. s) aliletwa kumfundisha mwanadamu tabia njema, na 
kuwa mfano na kielelezo cha zuhdi na kuipa nyongo dunia 
katika ulimwengu wa jauhari. Lakini, Mtume wa Uislamu, 
Muhammad, (s.a.w), alikuja na yote hayo: aliweka seheria 
na kufundisha jinsi ya kuitakasa nafsi na kumuabudu Mwe- 
nyezi Mungu kwa moyo msafi. Alimlea mwanadamu katika 
maadili bora na kuyaonesha maadili hayo katika kila kip- 
engele cha maisha yake. Aliainisha njia ambazo mwanadamu 
hapaswi kupotoshwa na mvuto bandia wa dunia hii. Kwa 
kifupi, shakhsia na juhudi zake zilikusanya uwezo na wajibu 

19. Yusuf ibn Ismail al-Nabhani, al-Anwar al-Muhammadiyyah min 
almawahib al-ladunniyah, uk. 28-29. (Sehemu ya riwayah ilisimuliwa 
na al-San'an, al-Mosesnnaf, VII, 478; al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman, I, 
261; al-Marwazi, al-Sunnah, I, 82; Ibn Hagar al-'AsqaIani, Fath al- 
Bari,IX, 145). 


o 






FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


wa mitume wote. Katika shakhsia yake kuna utu uliodhi- 
hiri kutokana na nasaba na maadili yake, neema ilioonekana 
katika uzuri wa maadili na mwili wake. 

Alipofikisha umri wa miaka arobaini, bila shaka hiki kili- 
kuwa ni kipindi muhimu sana kwa mwanadamu. 

Alikuwa ameishi miaka arobaini akiwa pamoja na watu 
wake. Vitu vingi vizuri ambavyo angekuja navyo bado wali- 
kuwa hawavijui. Hakuwa akijulikana kama mkuu wa dola, 
au kama mhubiri, wala hata kuwa mhadhiri. Sio tu katika 
kipindi hiki kwamba watu hawakujua kama ni kamanda 
mahiri, bali pia hakujua kuwa ni askari wa kawaida. 

Hakuwa amewahi kutoa hotuba kuhusu historia ya 
umma zilizopita, mitume, Siku ya Hukumu, au pepo au Jah- 
annam. Alikuwa mtu wa kipekee, akiishi maisha adhimu ya 
aina yake katika hali ya maadili ya hali ya juu. Lakini baada 
ya kutoka katika pango la Mlima Hira, alikuwa amebadilika 
kabisa. Alikuwa amekabidhiwa maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu. 

Watu wote wa Arabia walishtuka na kujawa na hofu 
alipoanza kazi yake. Hofuba na ufasaha wake usiokuwa 
wa kawaida viliwavufa wafu wofe. Ghafla mashindano ya 
ushairi, fasihi, arudhi na hofuba vikafikia kikomo. Washairi 
hawakufhubufu fena kubandika mashairi yao kwenye kufa 
za Kaabah Tukufu. Hivyo, desfuri hiyo iliyokuwa imedumu 
kwa karne nyingi, ikafikia kikomo, kiasi kwamba hafa binti 
wa mshairi maarufu wa Kiarabu, Imru'ul-Qays, alivufiwa 
mno baada ya kuzisikia aya za Qur'an, na kumfanya aseme 
kwa mshangao: 


"Haya hayawezi kuwa maneno ya mwanadamu! Kama 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kuna maneno kama hayo katika dunia hii, mashairi ya 
baba yangu yanapaswa kuondolewa kabisa kwenye kuta za 
kaabah. Nendeni myaondoshe; na mahali pake wekeni hizi 


Mtume, na Qur'an yenyewe, viliupa changamoto ulim- 
wengu wote kuleta sura mfano wa sura za Qur'an. Lakini, 
mpaka leo changamoto hii ya kuwataka watu walete sura 
inayofanana na sura za Qur'an haijajibiwa wala kuitikiwa. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

"Na ikiwa mna shaka kwa hayo tuliyo mteremshia mja wetu 
basi leteni sura moja ya mfano wake, na muwaite mashaidi wenu 
badala ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mnasema kweli ." (Qur'an, Baqa- 
ra, 2:23) 



Mtu huyu, ambaye hakuwa akijua kusoma wala kuan- 
dika, aliyetokea katika jamii isiyostaarabika, aliwashangaza 
watu wa zama zake kutokana na maarifa, elimu na hekma 
kubwa iliyoteremshwa kwake, ambayo imekuwa kama baha- 
ri ya miujiza itakayoendelea kuwashangaza mpaka Siku ya 
Mwisho. Qur'an Tukufu imezungumzia mambo kadhaa ya 
kielimu na kisayansi, pamoja na tabiri mbalimbali kuhusu 
mambo yatakayotokea baadaye; maelezo yote hayo haya- 
jawahi kupingana na ugunduzi wowote mpya wa kisayansi. 
Kinyume na Qur'an Tukufu , insaiklopidia zinazoheshimika 
hulazimika kuchapisha juzuu mpya kila mwaka ili kusa- 
hihisha makosa, kuongezea taarifa za machapisho yake ya 
zamani, kitu ambacho Qur'an Tukufu imeepukana nacho 
kabisa. 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


Mtume Muhammad (s.a.w) aliwaambia watu wote kuwa 
alikuwa mwakilishi (Khalifah) wa Mwenyezi Mungu Ardhini. 

Aliweka sheria za msingi za mfumo wa kijamii, kiufa- 
maduni na kiuchumi, kanuni za msingi za ufawala na uhu- 
siano wa kimafaifa, na aliyafanyahayo kafika namna ambayo 
inaweza kueleweka fu kupifia ufafiti wa muda mrefu ulio- 
fanywa na wasomi wakubwa wanaoheshimika wa zama zefu 
juu ya ulimwengu wa kimaada na kimaanawi. Kwa hakika, 
mwanadamu atauelewa uhalisia wa Muhammad (s.a.w) kwa 
kuingia katika maeneo ya elimu ya nadharia na uzoefu wa 
kivifendo. 

Mtume Muhammad (s.a.w) - japokuwa hakuwa ame- 
wahi kushika upanga, kupitia mafunzo ya kijeshi, na hakuwa 
amewahi kushiriki kafika kampeni ya kivifa, isipokuwa mara 
moja kama mtazamaji tu - alikuja kuibuka kuwa askari mahi- 
ri, asiyekata tamaa, hata katika vita ngumu pindi alipokuwa 
akipambana kueneza imani ya umoja wa Mwenyezi Mungu. 
Mtume (s.a.w) alilazimika kupambana katika vita hivi, licha 
ya kutopenda vurugu, ili kuhakikisha amani katika jamii; 
hii ilikuwa sehemu ya huruma yake isiyokuwa na kikomo 
iliyowazunguka wanadamu wote. Katika miaka tisa aliweza 
kuifungua Arabia yofe kwa kufumia kikosi kidogo cha jeshi 
ukilinganisha na vikosi vya maadui. Alipata mafanikio ya 
ajabu kafika kuwapa uwezo wa kiroho na mafunzo ya kijeshi 
wafu wa zama zake ambao hawakuwa kafika nidhamu na 
mpangilio maalumu. Mafanikio yake yalikuwa makubwa 
sana kiasi kwamba wafuasi wake waliweza kuzishinda hima- 
ya mbili kubwa na zenye nguvu sana wakati huo, yaani 
Warumi na Waajemi. Hivyo habari njema alizokuwa amezi- 
toa miaka iliyopita katika mji wa Makka zikatimia. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alikuwa amewaambia watu wa Makka: 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Ikubalini dini yangu na mnifuate!" Abu Jahl akapinga 
na kusema: 

"Hata kama tutakufuata, makabila ya Mudar na Rabi'a 
hayatakutii!" 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akamjibu: "Watanifuata kwa 
hiari au bila hiari, sio wao tu, bali pia Waajemi na Warumi 
watanifuata!" Haukupita muda mrefu ahadi hii ikatimia. 

Licha ya mazingira yote hasi, Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w) alileta mapinduzi makubwa kabisa katika 
historia ya mwanadamu, akawanyamazisha madhalimu, na 
kuyakomesha machozi ya wanyonge. Alikuwa akizichana 
nywele za yatima kwa vidole vyake. Kwa faraja aliyoitoa, 
nyoyo ziliondoshwa katika wasiwasi. 

Mshairi maarufu wa Kituruki, Mehmet Akif, anaielezea 
hali hii katika namna nzuri kabisa: 

Ghafla yatima alikuwa na kufikia umri wa miaka arobaini. 
Miguu yenye damu inayopita juu ya vichwa iliyafikia maji! 
Kwa pumzi moja, maasumu huyu aliukomboa ubinadamu, 
Kwa taharuki moja, aliwashinda Kaizari na Kisra, 

Wanyonge, waliokuwa wakikandamizwa, waliamka, 
Waakandamizaji, ambao hawakutegemea kushindwa, walitoweka, 
Rehma kwa ulimwengu ndiyo iliyokuwa dini yake yenye kung'ara, 
Kwa mbawa zake, aliifunika nchi ya wale waliotaka uadilifu, 
Vyote vilivyo ulimwenguni ni zawadi kutoka kwake, 

Jamii ni mdeni kwake; watu ni wadeni kwake, 

Wanadamu wote ni wadeni wa maasumu huyu, 

Ewe Mwenyezi Mungu! Tufufue siku ya mwisho tukiwa na imani hii, 

20. Ibn Ishaq, Sirah, p.l90 (riwaya kama hiyo pia inapatikana katika, 
Ahmad b.Hanbal, al-Musnad, IV, 128; al-Hakim, al-Mustadrak, 
III, 728; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, IX, 31; Ibn Abi Shaybah, al- 
Musannaf, VI, 311; Ma'mar ibn Rashid, al-Jami', XI, 48). 

- 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


Kama Mtume Muhammad (s.a.w), aliyekusanya usta- 
arabu wote ndani ya shakhsia yake, asingekuja ulimwenguni, 
wanadamu wangendelea kuwa chini ya ukandamizaji na 
ukatili, na mnyonge angendelea kufanywa mtumwa mpaka 
saa ya mwisho. Uzuri na uwiano wa ulimwengu ungebadi- 
lika kwa sababu ya uovu. Katika mazingira hayo, ulimwengu 
ungetawaliwa na madhalimu, na ungemilikiwa na wachache 
wenye nguvu. Mshairi mmoja anaielezea kwa uzuri hali hii: 

Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 

Kama usingekuja ulimwenguni, 

Mawaridi yasingechanua, kurumbizi wasingeimba, 

Majina ya Mwenyezi Mungu yasingefahamika kwa watu, 
Maisha yangepoteza maana na yangetamalikiwa na huzuni! 


Mtume Muhammad (s.a.w) alishiriki mapambano ishiri- 
ni na saba na alituma vikosi vijulikanavyo kama sariyya mara 
hamisini. Uislamu ulipata nguvu kabisa baada ya kukombo- 
lewa kwa Makkah. Allah anasema katika aya ifuatayo katika 
Qur'an kwamba Uislamu ni daraja ya juu kabisa ya ukamilifu 
wa mwanadamu: 

"Leo nimekukamilishieni dini yenu, na nimekutimizieni neema 
yangu na nimekupendeleni Uislamu uwe ndiyo dini.” (Qur'an, 
Maida, 5:3) 

Kipindi cha utengano na muungano mkubwa kilikuwa 
kimewadia. Siku chache kabla ya kuanza kuumwa, Mtume 
alienda kwenye uwanja wa makaburi huko Madina, uitwao 
Jannat'ul-Baqi', ambapo aliwaombea dua wafu kama ifuat- 
avyo: 


'Ewe Mwenyezi Mungu, Mtukufu ! Usiache kusamehe 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


watu wote waliolala hapa."^^ Hii ilikuwa kama ishara ya 
kuwaaga. 

Baada ya kurudi toka makaburini, ilikuwa ni muda wa 
kuwaaga maswahaba zake. Aliwapa wosia ufuatao: 

"Mwenyezi Mungu Mtukufu alimpa hiari mmoja wa 
waja wake ya kuchagua baina ya ulimwengu huu na vivutio 
vyake au baraka na neema za Peponi. Mja huyo akachagua 
neema za Peponi..." 

Baada ya kusikia maneno haya, Abu Bakr (r. a), ambaye 
alikuwa na moyo wenye hisia kali, alitambua kuwa Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alikuwa akiwaaga. Huzuni kubwa ilimvama, 
moyo wake ukajawa na majonzi, machozi yakabubujika moy- 
oni na machoni. Akasema kwa kugugumia: 

"Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wazazi wangu 
wawe fidia kwa ajili yako! Tuko tayari kuzitoa fidia roho 
zetu, roho za wazazi wetu, roho za watoto wetu na mali zote 
kwa ajili yako..." 

Hakuna mwingine yeyote katika mkusanyiko ule ali- 
yeweza kuelewa ujumbe wa Mtume au kuelewea hisia za 
Mtume Muhammad (s.a.w). Abu Bakr alikuwa "wa pili kati 
ya wawili" kwenye pango la Thawr, daraja iliyomfanya awe 
makini kuliko wengine. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu alimzimgumzia na kusema: 

"Nimeweka katika moyo wa Abu Bakr vyote nilivyona- 
vyo moyoni mwangu..." 

Maswahaba, walipoona rafiki mkubwa wa Rasulullah 

21. Muslim, Janaiz 102; Nasai, Janaiz 103; Ibn Hibban, al-Sahih, VII, 444. 

22. Bukhari, Salat 80; Muslim, Fadail al-Sahabah 2; Tirmidhi, Manaqib 
15; Darima, Muqaddimah 14; Nasai, Janaiz 69; Ahmad ibn Hanbal, 
al-Musnad, III, 18. 

- 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


(s.a.w) akilia, wakaulizana: 

"Je, hamshangazwi kumuona bwana huyu akilia baada 
ya kusikia Mtume (s.a.w) akielezea kuhusu mtu fulani aliye- 
chagua kukutana na mola wake?!..." 

Moyo safi wa Abu Bakr, ulifambua maagano yale ndio 
maana alianza kulia kama filimbi ya mwanzi inayolalamika 
kwa kufengena na shina lake. 

Binfi yake Mfume, mama yefu Mfukufu Fafimah, kiongo- 
zi wa wanawake wa peponi, alihuzunika kwa kuachana kwa 
muda na baba yake, Mfume wa Rehma kwa ulimwengu 
(s.a.w), alisema: 

"Mfume Muhammad (s.a.w) alipokwenda Akhera, hu- 
zuni kubwa iliniangukia. Ilikuwa huzuni nzifo ambayo inge- 
uangukia mchana basi ungegeuka kuwa usiku."^^ 

Alifuachia miongozo mikubwa miwili, Qur'an Tukufu 
na Sunnah. Qur'an Tukufu na Sunnah ni ukumbusho wa 
milele wa Mfume Muhammad (s.a.w) ; ni misingi ya furaha 
ulimwenguni na Akhera. 

Mfume alirudi Madina na hapo alishikwa na mardhi 
yaliyodumu kwa siku kumi na fafu; kisha anga za uzuri zili- 
funguliwa kwa ajili ya roho yake. Ilikuwa farehe 8 ya mwezi 
wa sifa, 632, aul2 ya Rabi'ul-awwal kafika mwaka wa 11 wa 
kalenda ya Hijiria. 

Kafikafi ya bapa mbili za mabega ya Mfume kulikuwa 
na alama fukufu inayoonesha kuwa yeye alikuwa Mfume 
wa mwisho. Maswahaba wengi walifamani kuibusu. Imamu 


23. al-Nabhani, al-Anwar al-Muhammadiyyah min al-mawahib 
alladunniyah, uk. 593. 







MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Bayhaqi anasema: 

"Maswahaba hawakuwa na uhakika kama kweli Mtume 
(s.a.w) alikuwa amesafiri kwenda akhera baada ya kutoona 
mabadiliko yoyote usoni mwake baada ya kuhamia katika 
Ulimwengu wa milele. Asma (r. a) aliitafuta alama hiyo 
ya utume katika mwili wa Mtume. Baada ya kuona alama 
hiyo imepotea, wakapata uhakika kuwa amekwenda katika 
ulimwengu wa Akhera."^'^ 

Dini ilikuwa imekamilika; uthibitisho wa maswahaba 
kuhusu kufikishwa ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wan- 
adamu ulitolewa hao na kutolewa kama ushuhuda mbele 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Baada ya yote hayo, Mtume 
Muhammad (s.a.w) aliitwa kwenda kwenye ulimwengu wa 
milele. 

Kwa sasa, anausubiria Ummah wake kwenye Mahshar, 
yaani uwanja wa ufufuko, kwenye Swirat na mto wa Kawthar. 

Utuombe, Ewe Rasulullah! 

Tuunge mkono, Ewe Rasulullah! 

Utukaribishe, Ewe Rasulullah! 


Siku ya Jumatatu tarehe 12 ya Rabi al-awwal, ulimwengu 
ulipata Baraka kwa kuzaliwa kwake. 

Siku ya Jumatatu tarehe 12 ya Rabi al-awwal ndiyo siku 
ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Mtume kazi ya kutangaza 
ujumbe Wake kama Mtume. Abu Qatada anasimulia kama 
ifuatavyo: 

24. Ibn Sa'd, al-Tabakat, II, 271; aI-Bayhaqi, Dalail al-nubuwwah, VII, 219. 

- 







FAHARI YA ULIMWENGU VERSE 


"Mtume Muhammad aliulizwa kuhusu kufunga siku za 
Jumatatu. Alijibu akasema: 

"Hii ni siku niliyozaliwa na ni siku niliyopewa Utume."^® 

Vilevile, ni siku ya Jumatatu 12 ya Rabi al-awwal, alipo- 
ingia Madina na kuasisi dola mpya ya kiislamu, itakayoende- 
lea kuwepo daima. 

Na mwisho, siku ya Jumatatu tarehe 12 ya Rabi al-aww- 
al, alihamia Akhera. 

Katika kuonesha Utukufu wa siku hii, matukio ya kuza- 
liwa kwake, Hijra yake kutoka Makkah kwenda Madina, na 
safari yake kutoka katika ulimwengu huu kwenda kwenye 
ulimwengu wa Akhera, yote hayo yalitokea Jumatatu tarehe 
12 ya Rabi al-Awwal. Huu ni uthibitisho wa Utukufu wa 
mwezi huu. Ishara za Uzuri wa Mwenyezi Mungu (Jamaal) 
na Utukufu wa Mwenyezi Mungu (Jalaal) huonekana mno 
wakati huu. Katika ulimwengu wa ndani, furaha ya kushere- 
hekea pamoja na machungu ya utengano hukutana katika 
muungano wa mambo haya mawili yanayokinzana. Lakini, 
bado anausubiri Ummah wake huko Akhera. 

Kwa kuondoka Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
kwenda kwenye Ulimwengu wa Furaha, ulimwengu huu 
ulinyang'anywa uwepo wake wa kimwili. Kwa hakika, 
ulimwengu huu ni wenye ukaidi, kama ulivyoelezwa katika 
shairi la Mshairi wa Kisufi wa zama za Othmaniya, Aziz 
Mahmud Hudayi: 


25. Muslim, Siyam 196; Ahmad ibn Hanbai, ai-Musnad, V, 299; Ibn 
Hibban, ai-Sahih, Vlii, 403; ai-Bayhaqi, ai-Sunan ai-Kubra, IV, 286. 

- 







-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Nani anayepata utii kutoka kwako? 

Je wewe si ulimwengu bandia? 

Je wewe si Ardhi ile ile, 

Iliyomchukua Muhammad Mustafa?^^ 



26 Hudai Mahmud, Kulliyyat-i Hudai, (Istanbul, 1338), uk. 109. 







Maisha Ya Mfano Na Nafasi 
Yake Katika Mitume 




Nuru juu ya nuru." (Qur'an, al-Nur, 24:35) 















MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 



O^l^indo wa maisha ya Mtume (s.a.w) ni mfano bora 
wa kuigwa na kila mwanadamu. Ni mfano bora wa kion- 
gozi wa dini. Ni mfano bora wa kiongozi wa dola. Ni mfano 
bora wa kuigwa kwa wale wanaoingia katika bustani ya 
upendo wa Mwenyezi Mungu. Ni mfano bora kabisa wa 
shukrani na unyenyekevu kwa wale wenye kutunukiwa na 
Mwenyezi Mungu. Ni mfano bora wa ustahmilivu na subira 
katika nyakati na mazingira magumu kabisa. Ni mfano bora 
wa ukarimu na wa kutopenda kujikusanyia mali. Ni mfano 
bora kuitendea wema na kuijali familia. Ni mfano bora wa 
kuwaonea huruma wanyonge, wapweke na watumwa, na ni 
mfano bora wa kuwasamehe wakosefu. 


kama wewe ni tajiri, basi tafakari juu ya unyenyekevu na 
ukarimu wa Mtume Muhammad (s.a.w) aliyezivuta nyoyo za 
viongozi walioitawala Arabia yote! 

Kama wewe ni miongoni mwa wanyonge, angalia na jif- 
unze namna Mtukufu Mtume (s.a.w) alivyoishi mjini Makka 
chini ya utawala dhalimu na ukandamizaji wa waabudu 
masanamu. 


Kama umepata ushindi, fikiria juu ya Mtume mwenye 
ujasiri na kuridhika ambaye, aliwashinda maadui katika vita 
vya Badr na Hunayn. 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Lakini - Mungu aepushie mbali - kama utakuwa umes- 
hindwa, mkumbuke Mtume (s.a.w) aliyekuwa akitembea 
kwa uvumilivu baada ya kujeruhiwa na akiwa amewapoteza 
masahaba zake katika vita vya Ubud katika kutekeleza maa- 
gizo ya Mwenyezi Mungu. 

Kama wewe ni mwalimu, utafakari mfano wa Mfume 
(s.a.w) aliyefundisha amri za Mwenyezi Mungu kwa kufiki- 
sha nuru yake kwa ulaini na usikivu kwa wanafunzi wake 
wa Suffa (Ashab al-Suffa) waliokuwa kafika shule Msikitini 
Kwake. 

Kama wewe ni mwanafunzi, vufa picha ya mfano wa 
Mfume (s.a.w) akiwa amekaa mbele yaMalaika Mkuu, Jibril 
Mwaminifu (Jibril al-Amin). 

Kama wewe ni mhubiri au kiongozi wa kiroho (murshid), 
sikiliza saufi ya Mfume (s.a.w), akitoa cheche za hekima 
kutoka moyoni mwake kwenda kwa masahaba wake. 

Kama huna mtu wa kukutetea na kukusaidia kueneza 
neno la haki na kuliinua, basi yatazame maisha ya Mtume 
(s.a.w) aliyetangaza neno la haki kwa watu wajinga na 
kuwaita kwenye uongofu kafika kipindi ambacho alikuwa 
hana msaada wowofe mjini Makka. 

Kama umewashinda maadui zako, ukaivunja ngome 
yao, kama umezivunja imani pofofu na kuifangaza haki, basi 
tafakari mfano wa Mfume (s.a.w) siku alipoifunga Makka. 
Aliingia kafika mji huu Mfukufu kama kamanda aliyeshinda, 
lakini akiwa mwenye unyenyekevu mkubwa, alikuwa ame- 
kaa juu ya ngamia kana kwamba yuko kafika hali ya kusu- 
judu; kwa hali hiyo alikuwa akielezea shukrani zake kwa 
Mwenyezi Mungu. 

- 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


Kama unamiliki shamba na ukataka kuratibu mambo 
ya shamba lako, jibmze kwa Mtume (s.a.w) alipofanya 
uteuzi makini wa watu wanaoweza kumudu na kuendesha 
mashamba ya Banu Nadir, Khaybar na Fadak baada ya kuy- 
aweka chini ya himaya yake. 

Kama weweni mpweke, huna ndugu, basi mfikirie yafi- 
ma huyu aliyekuwa kipenzi na mtofo pekee wa Abdullah na 
Aminah. 


Kama wewe ni kijana, yafafakari kwa undani maisha ya 
Mfume (s.a.w), kijana aliyefarajiwa kukabidhiwa jukumu la 
Ufume, akichunga kondoo wa Abu Talib mjini Makka. 

Kama wewe ni mfanyabiashara unajiandaa kufoka na 
mizigo ya bidhaa, tafakari juu ya uzoefu wa mtu huyu Mtu- 
kufu zaidi alivyofoka na msafara wa biashara kufoka Makka 
kwenda Damascus, Syria. 

Kama wewe ni jaji, hakimu au mwamuzi, kumbuka 
uadilifu na busara za Mfume (s.a.w) wakafi akitafua mgogoro 
baina ya makabila mbalimbali kafika kadhia ya kuweka Jiwe 
Jeusi (Hajar al-Aswad) kwenye ukingo wa Kaaba na kue- 
pusha mauaji ambayo yangefokea, kwa sababu walikarib- 
ia kuuawana kuhusu nani anayesfahili kuliweka jiwe hilo 
mahala pake. 

Yageuze macho yako fena kwenye hisforia na mtazame 
Mtume (s.a.w) kwa mara nyingine akiwa amekaa katika 
msikiti wa Madina akitoa hukmu mbalimbali katika namna 
ya uadilifu wa hali ya juu na kufenda haki sawa baina ya 
maskini dhaifu na fajiri mwenye kuheshimika. 


Kama wewe ni mume, yafazame kwa umakini maisha 
safi, ukarimu na hisia za Mfume (s.a.w) kama mume wa 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


mfano. Kama wewe ni mzazi, jifunze mfano wa baba wa Fafi- 
mah al-Zahra, na isome fabia ya babu wa FFasan na FFusayn. 

Sifa yoyofe ufakayokuwa nayo, na mazingira yoyofe yale 
yafakayokukabili, usiku au mchana, ufamkufa akiwa kama 
mwalimu kamili na muongozo wako mzuri kila wakafi na 
kila mahali. 

Mfume ni mwalimu aliyekamilika, ambaye kwa kufuafa 
mfano wake unaweza kurekebisha makosa yako yofe, uka- 
fufa ghasia zofe kafika maisha yako na kurejesha nidhamu 
na mpangilio mzuri kafika maisha yako. Kwa kuifuafa nuru 
na muongozo wake, unaweza kuzishinda shida za maisha na 
kupafa furaha ya kweli. 

Kwa hakika, maisha yake ni shada la maua lenye maua 
na mawaridi maridadi na maridhawa yenye manukafo adimu 
na yenye uzuri wa juu kabisa. 


Kama unashuhudia haki ikienea ulimwenguni, kama 
kuna upendo unaowaunganisha mafajiri na masikini, kama 
mafajiri kafika jamii wanaamiliana na maskini kwa ukarimu 
kwa kuwapa msaada wakafi muafaka, kama wenye nguvu 
wanawalinda wanyonge, kama wenye afya wanawasaidia 
wagonjwa, kama wenye mali wanawajali yafima na kuwali- 
sha wajane, basi fambua kuwa mazuri yofe haya yamerifhiwa 
kufoka kwa mifume na wafuasi wao. 

Kwa hakika hilo linaonekana kwa urahisi mno kafika 
maisha ya Mfume Muhammad (s.a.w). FFii ni kwasababu 
yeye ndiye kilele cha ufume. FFafa makafiri wasiokuwa na 
upendeleo wamelazimika kuukubali na kuufhibifisha uka- 
milifu wake. Mwanahisforia wa Kiingereza, Thomas Carlyle, 

- 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

anaelezea maoni yake juu ya Mtume (s.a.w) katika kitabu 
chake kiitwacho, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in 
History,^^ alipochagua watu wenye ubora wa tabia, akili, uku- 
bwa na uhodari katika nyanja mbalimbali na kuyachambua 
maisha yao na kazi zao. 

Kwa mfano, Carlyle ameainisha wale wanaostahili kuwa 
washairi bora, kamanda bora, n.k. Bwana Carlyle, Mkristo 
aliyekiri imani yake katika kitabu chake, amemwelezea na 
kumchambua Mtume Muhammad(s.a.w) kama mtume bora 
kati ya mitume wote. 

Katikati mwa karne hii huko Lahey, Uholanzi, kundi 
la wanazuoni na wanafikra wakubwa waliwachagua wafu 
mia moja waliowaona kuwa ni bora kabisa kafika hisforia ya 
ulimwengu, na hawakusifa kumchagua Mfume Muhammad 
(s.a.w) kuwa nambari moja kabisa kafika orodha hiyo. 

Ubora wa kweli ni ule unaoshikiliwa na mfu ambaye 
anakubalika na kufambuliwa na hafa wapinzani wake. 
Maadili na hekma za Mfume Muhammad (s.a.w) zinakuba- 
lika hafa na wale wasioiamini dini aliyokuja nayo. Hii ni kwa 
sababu shakhsia ya kipekee ya Mfume Muhammad (s.a.w) 
ilikusanya ukamilifu wa kimaadili na wa kifabia unaokubali- 
ana na mazingira mbalimbali kwa namna mbalimbali. Mfano 
wa maisha yake (sirah) ndio pekee unaoweza kufumika kama 
ruwaza au kielelezo kinachofakiwa kufuafwa na wafu wa 
kada mbalimbali na hali mbalimbali za maisha. Hakika yeye 
ndiyo msingi wa malezi ya wanadamu ulimwenguni kofo. 
Huangaza nuru kwenye njia ya wale wanaofafufa nuru. 
Muongozo wake ni nuru yenye kuwaangazia wale wanao- 


27. Carlyle, Thomas, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in 
History; University of Nebraska Press, 1966. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


tafuta njia ya haki; ni nuru isiyompoteza mtu. Hakika yeye 
ndiye muongozo pekee kwa wanadamu wote. 

Watu waliokaa katika vikao vyake kwa ajili ya kupata 
muongozo wake ni mfano wa ulimwengu ambao ndani yake 
kuna watu wa aina zote. Mataifa yote, licha ya tofauti katika 
lugha, rangi na jinsia, viwango vya kijamii na kiutamaduni, 
yaliungana katika vikao hivyo. Vikao hivyo havikuwa na 
kizuizi wala kumbagua mtu. Vikao hivyo vilikuwa karamu 
ya hekma na maarifa ambavyo havikubagua rangi ya mtu, 
bali viliamiliana na wanadamu kwa uanadamu wao. Hivyo, 
hapakuwa na tofauti yoyote baina ya mnyonge na mwenye 
nguvu. 

Watazame wafuasi wa bwana wetu, Mtukufu Mtume 
Muhammad (s.a.w). Utawaona watu wafuatao waliokuwa 
wakiheshimika sana: Najashi, mfalme wa Abyssinia; Farwa, 
kiongozi wa Ma'an; Zulkilah, kiongozi wa Himyar; Daylami 
wa Firuz; Marakabud aliyekuwa miongoni mwa machifu wa 
na viongozi wa Yemen; Ubayd na Jafar aliyekuwa miongoni 
mwa magavana na watawala wa Umman. 

Kwa upande mwingine, pembezoni mwa wafalme na 
viongozi hao mashuhuri, utawaona watumwa na masikini, 
watu wasiokuwa wa kuwasiadia, kama Bilal, Yasir, Hab- 
bab, Ammar na Abu Fukayha, pia wajakazi na wanawake 
wasiokuwa na mtu wa kuwasaidia, kama Sumayya, Lubayna, 
Zirmira, Nahdiyya na Umm Abis. 



Kati ya maswahaba wake Watukufu, kulikuwa na watu 
wenye akili bora kabisa, uelewa wa hali ya juu na fikra anga- 
vu na madhubuti, pia watu mahiri katika stadi nzuri sana; 
watu waliokuwa na ufahamu wa kina wa siri za ulimwengu 
na waliokuwa na uwezo wa kuongoza nchi mbalimbali kwa 
hekma na uwezo wa hali ya juu. 







MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

Wafuasi wa Mtume (s.a.w) walitawala miji na majimbo 
mbalimbali. Watu walipata furaha kupitia kwao, wakaonja 
ladha ya haki na uadilifu. Wafuasi wake walieneza amani na 
utulivu. Kutokana na Mtume, watu waliishi kwa upendo na 
kuamiliana kama kaka na dada. 

Lafayette, aliyeasisi misingi ya mapinduzi ya Ufaransa 
ya mwaka 1789, aliidurusu mifumo yote ya kisheria kabla ya 
tangazo la Azimio la Haki za Binaadamu na kuubaini ubora 
wa sheria ya Kiislamu, jambo lililomfanya atamke wazi: 

"Ewe Muhammad! Hakuna aliyeonesha kiwango ulicho- 
fikikia katika kuasisi haki na uadilifu!" 


Tabia na nguvu ya kiroho Mtume (s.a.w) vilikuwa na 
uwezo mkubwa sana kiasi cha kuinyanyua juu jamii ili- 
yokuwa ya kishenzi, watu waliokuwa hawajui historia ya 
mwanadamu, akaipaisha juu kwenye daraja na hadhi ya 
kuwa maswahaba; hii ni daraja ambayo wengine hawawezi 
kuifikia. Aliwaleta pamoja chini ya dini, bendera, sheria, uta- 
maduni, ustaarabu na serikali moja. 

Aliwabadilisha wasiosoma na wasiokuwa na utaratibu 
kuwa wasomi; aliwabadilisha washenzi kuwa wastaarabu, 
wahalifu na wakosa adabu kuwa watu wenye kumtambua 
Mwenyezi Mungu. Aliwafanya wawe wanadamu wa kip- 
ekee walioishi kwa kumheshimu na kumpenda Mwenyezi 
Mungu. 


Jamii ambayo haikuwa imetengeneza hata mtu mmoja 
ambaye ni kielelezo cha mfano kwa karne kadhaa sasa iliten- 
geneza watu wengi waliopambwa kwa nuru na uongofu. Na 
waliibeba nuru yao kwenda kona za mbali za ulimwengu; 

- 





-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

kila mmoja alibeba mwenge wa imani, maarifa na hekma. 
Nuru iliyokuwa imeshuka jangwani ikasambaa kwa watu 
wote. Malengo ya kuumbwa kwa ulimwengu yakatambulika 
na kufikiwa. 

Japokuwa aliziteka nyoyo za watu kama mwalimu bora, 
nafasi aliyoifikia katika kipindi kifupi ambacho hata wafalme 
wa ulimwengu huu hawawezi kuipata, aliendelea kuishi 
maisha yake ya awali yaliyojaa unyenyekevu, na hakujali 
wingi wa mali ambazo sasa zilikuwa zikipatikana kwa ura- 
hisi. Aliendelea kuishi kama masikini katika makazi yake 
yaliyojengwa kwa matofali ya tope. Alilala kwenye godoro 
jembamba lililojazwa majani ya mtende. Alivaa mavazi ya 
wastani na ya staha. Kiwango chake cha maisha kiliendelea 
kuwa chini ya kile cha watu masikini. Wakati mwingine, 
hakuwa na chakula na ilimpasa kufunga jiwe tumboni mwake 
ili kutuliza njaa, huku, wakati huo huo, akionesha shukrani 
kwa Mwenyezi Mungu. Aliendelea kuomba na kuabudu kwa 
unyenyekevu japokuwa alishasamehewa makosa yake yote 
yaliyotangulia na ya baadaye. Aliutumia usiku kuswali kiasi 
kwamba hadi miguu yake ilivimba. Aliwapa masikini msaa- 
da pindi tu walipohitaji. Alikuwa chanzo cha furaha kwa 
masikini na wale wote waliokuwa wapweke. Alitumia muda 
mwingi kukaa pamoja na wanyonge na kuwafariji wasio na 
msaada, bila kujali Utukufu wake. Aidha, aliwalinda zaidi 
kuliko wengine kwa ukarimu na wema wake usiokuwa na 
mwisho. 

Siku alipoikomboa Makkah, mji ambao watu walimuona 
kuwa mtu mwenye nguvu na madaraka makubwa, mwanan- 
chi mmoja alimsogelea. Alimuomba huku akitetemeka: 

"Ewe Mjumbe wa Mwenyezi MungulNifundishe Uisl- 


amu! 





MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

Kwanza alimtaka yule bwana atulie kwa kumkumbusha 
udhaifu katika maisha yake mwenyewe: 

"Tulia ndugu yangu! Mimi si mfalme wala chifu! Mimi ni 
yatima wa jirani yako wa zamani (akimaanisha mama yake) 
aliyekuwa akila nyama kavu!"^® 

Kwa maneno haya, aliipatia historia kilele cha uny- 
enyekevu, hatua ambayo hakuna yeyote aliyeifikia. 

Siku hiyo hiyo, Abu Bakr, aliyekuwa rafiki yake kule 
pangoni wakati wa Hijra, alimleta baba yake kwa Mtume 
huku akiwa amembeba mgongoni kwa sababu alikuwa mzee 
sana na hakuweza kutembea. Alitaka baba yake ausikie moja 
kwamoja ujumbe wa Mtume (s.a.w) . 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 

"Ewe Abu Bakr! Kwa nini umemsumbua baba yako hali 
ya kuwa ni mzee? Kwani ningeshindwa kumfuata kwake?"^^ 


Mataifa mengi yaliingia kwa hiari chini ya ulinzi wa dola 
yake. Dola yake ilisambaa Arabia yote. Alikuwa na uwezo wa 
kufanya chochote apendacho lakini aliendelea kuwa mnye- 
nyekevu. Alieleza kuwa hakuwa na mamlaka juu ya kitu cho- 
chote; bali kila kitu kinadhibitiwa na uwezo wa Mwenyezi 
Mungu. Mara kwa mara, alikuwa akifikiwa na mali nyingi. 
Misafara ya ngamia ilifurika Madina ikiwa imebeba mali. 
Mali yote hiyo alikuwa akiigawa kwa masikrni naye akaende- 
lea kuishi maisha ya unyenyekevu kama mwanzo. Alisema: 


28. Ibn Majah, At'imah 30; al-Hakim, al-Mustadmk, II, 506; al-Tabarani, 
al-Mu'jam al-Awsat, II, 64. 

29. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 349; Ibn Hibban, al-Sahih, XVI, 
187; al-Hakim, al-Mustadrak, III, 48. 

- 






-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

"Ikiwa nitamiliki dhahabu sawa na mlima Uhud, sitai- 
weka zaidi ya siku tatu, isipokuwa kwa ile ntakayolipia 
madeni yangu."^“ 

Siku kadhaa zilikuwa zikipita bila moto kuwaka nyum- 
bani kwa Mtume (s.a.w). Muda mwingi alilala akiwa na njaa. 

Siku moja, Umar alikuja nyumbani kwa Mtume (s.a.w) 
. Alikitazama kwa makini chumba cha Mtukufu Mtume 
(s.a.w). Chumba kilikuwa kitupu. Kulikuwa tu na godoro 
lililotengenezwa kwa majani ya mtende. Mtume (s.a.w) alili- 
tumia kulalia. Majani yale makavu kwenye godoro yaliacha 
alama mwilini mwa Mtume. Kulikuwa na unga wa shayiri 
kwenye kona ya chumba. Mbele yake, kulikuwa na kiriba cha 
maji. Hapakuwa na kitu kingine zaidi ya hivyo mle chum- 
bani. Hizi ndizo zilizokuwa mali zake; na hiki ndicho kipindi 
Arabia yote iliunyenyekea utawala wake. Umar alishusha 
pumzi nzito alivyoona hali ile. Hakuweza kujizuia kulia. 
Wakati machozi yalipoanza kutiririka kutoka machoni mwa 
Umar, Mtukufu Mtume (s.a.w) alimuuliza: 

"Kwa nini walia, Ewe Umar?" 

Umar akajibu: 

"Kwa nini nisilie? Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
Wafalme wa Roma na Iran wanaogelea katika raha! Laki- 
ni, Rasulullah analala kwenye godoro lililotengenezwa kwa 
majani ya mtende!" 


Mtume Muhammad (s.a.w) alimfariji Umar na kum- 





30. Bukhari, Tamanni 2; Muslim, Zakdt 31; Ibn Majah, Zuhd 8; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, II, 256. 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


wambia: 

"Ewe Umar! Mwache Kaisari na mfalme wa Iran (Kisra) 
wafurahie ulimwengu huu! Hakika furaha ya peponi 
inatutosha!"^' 

Katika tukio jingine alisema: 

"Ulimwengu huu una lipi kwangu? Uhusiano wangu 
na ulimwengu huu ni sawa na msafiri anayesafiri wakati wa 
kiangazi, akapumzika chini ya kivuli cha mti, kisha akaamka 
na kuendelea na safari yake."^^ 

Mwelekeo wake wa maisha ulikuwa mwelekeo ulio- 
kamilika. Maisha yake ni mfano kamili kwa wafuasi wake, 
wawe maskini au matajiri, wanyonge au wenye nguvu. 

Wakati anafariki dunia, hakuacha dirham au dinar hata 
moja, mtumwa au kondoo. Aliacha nyumbu mweupe wa 
kike, upanga na sehemu ya ardhi huko Fadak, ambayo ali- 
itoa kama sadaka. Hii ina maana kuwa kuwa hakuacha mali 
yeyote. Aidha, alihofia kuwa Waislamu wangejaribu kuwapa 
sadaka watu wa nyumba yake, aliwakataza wasipokee . 

Mifano hii inaonesha kuwa mtu huyu ambaye hakusoma 
wala kuandika, ambaye alizaliwa katika ulimwengu usiosta- 
arabika ni kiongozi wa kweli wa nyakati zote, zamani, sasa 
na baadaye, na mfano wake hauwezi kufikiwa na yeyote. 

Mali, starehe, ufalme, raha au umaarufu havikuwa na 
thamani yoyote kwake. Alipokuwa akipambana kuweka 
msingi wa imani ya Mungu mmo]a{tawhid), utajiri na fahari 


31. 

32. 


Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 298; al-Tabarani, al-Mu'jam al- 
Kabir, X, 162. 


Tirmidhi, Zuhd 44; Ibn Majah, Zuhd 3; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, I, 301. 








-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

ya ulimwengu huu kwake havikuwa chochote zaidi ya umar- 
idadi usio na maana. 

Bibi Aisha (r.a) anasimulia kuwa alitembelewa na mwa- 
namke mmoja wa Kiansari. Alipoona kuwa kitanda cha 
Mtume (s.a.w) kilikuwa na godoro la kawaida, lililokuwa 
limekunjwa na kuwekwa pembezoni mle chumbani, alikim- 
bia hadi nyumbani kwake akaleta godoro zuri, lililotengene- 
zwa kwa sufi. Baadaye, Mtume (s.a.w) alipoona godoro lake 
limebadilishwa na kuwekwa godoro zuri zaidi, alionesha 
kukataa na kumwambia mkewe, Aishah: 

"Ewe Aisha! Rudisha hili godoro kwa mwenyewe! 
Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, kama ningetaka, Mwenyezi 
Mungu angenipa milima yenye dhahabu na madini ya fedha 
ikanitumikia."^^ 

Mfano huu unatosha kabisa kuelezea jinsi ambavyo 
Mtume (s.a.w) hakushikamana na ulimwengu huu hata kido- 

go- 

Pamoja na sifa hizi adhimu, moja kati ya sifa zake kubwa 
kabisa ni upendo wa ahali ya juu aliokuwa nao kwa ummah 
wake, ambayo imeelezewa vizuri katika aya ifuatayo: 

"Hakika amekwisha kujieni Mtume kutokana na nyinyi 
wenyewe, yanamhuzunisha yanayo kutaabisheni, anakuhangaiki- 
eni sana. Kwa waumini ni mpole na mwenye huruma.” (^uPan, 
Tawba, 9:128) 

Kiwango kidogo cha Shakhsia tukufu ya Mtume (s.a.w) 
kinachojulikana na watu ni ncha ndogo tu ya mlima wa bara- 
bu; shakhsia yake ni kilele cha ruwaza na mfano wa tabia ya 


33. Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, p. 53; al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman, 
II, 173; Ibn Abi 'Asim, Kitab al-Zuhd, 1,14. 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

mwanadamu. Hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu 
alimuumba Mtume kama "us-watul hasanah", yaani mfano 
bora uliokamilika unaotakiwa kufuatwa na wanadamu wote. 
Hivyo, alimnyanyua Mtume (s.a.w) kwa kumpitisha kwenye 
hatua mbalimbali, akaanza kwa kumfanya kuwa "yatima" , 
hatua inayohesabika kuwa ni daraja ya chini kabisa ya uwezo 
na nguvu katika jamii, na kisha akampandisha juu kupitia 
hatua zote za maisha, mpaka kwenye kiwango cha juu kabisa 
cha madaraka na uwezo, nayo ni utume na uongozi wa dola. 

Lengo la kurrmyanyua hatua kwa hatua ni kuwawezesha 
watu wa aina tofauti katika jamii waweze kumuona Mtume 
kama mfano mzuri wa tabia na wao waweze kuiga, kulin- 
gana na uwezo wao na vipawa vyao. Watu wetu, walioielewa 
nukta hii vizuri, walizalisha aina ndogo {ism-i tasghir) ya jina 
Muhammad, na kulitumia kama jina la muhimu kwa kila 
mtu. Aina hii ya jina Muhammad kwa Kituruki ni Mehmetjik, 
lenye maana ya Muhammad mdogo. Nomino Mehmetjik 
(Muhammad mdogo) inaleta akilini taswira ya ruwaza ndogo 
ya Mtume (s.a.w) kwa kila mwanadamu, hususan kwa wale 
wanaomuamini Mwenyezi Mungu Mmoja na kumtii. Wakati 
huo huo, dhana hii inamhamasisha kila mtu kuwa kama 
Muhammad (s.a.w) kulingana na vipawa vyake mwenyewe. 


Hata alipokuwa mtoto, hakuna dosari yoyote iliyooneka- 
na katika shakhsia za Mtume Muhammad (s.a.w) - tofauti na 
watu wengine waliokuwa waliodai kuwa miongozo na vion- 
gozi wa watu, hasa wanafalsafa. Shakhsia yake haikukua na 
kukamilika hatua kwa hatua, kama ilivyo kwa viongozi wen- 
gine. Haya yalikuwa matokeo ya kadari na msaada kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu. Hata kipindi cha utoto alionesha 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


tabia bora zenye ukamilifu wote, jambo lililoonesha sifa ya 
jukumu ambalo angekabidhiwa hapo baadaye. 

Mawazo chanya au hasi ya wanafalsafa, ambao akili zao 
hazikuongozwa na ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, 
kuhusu amani na maelewano ya kijamii yamebaki katika 
majalada ya kurasa za vitabu vyao, huku mawazo yao mach- 
ache yaliyopata bahati ya kutafsiriwa kwa vitendo hayaku- 
dumu kabisa bali yalitoweka na kusahaulika. Aidha, wana- 
falsafa walishindwa kuwa kama mfano au vielelezo halisi 
katika maisha yao wenyewe au kutafuta mifano kutoka kwa 
watu wengine waliowaainisha katika misingi yao kuhusu 
ukamilifu wa tabia ya mwanadamu. 

Lakini kwa upande wa tabia ya Mtume (s.a.w), ilikuwa 
kigezo halisi cha maadili na mkusanyiko bora wa vielelezo. 
Kwa mfano, mwanafalsafa Nietzsche alieleza mtazamo wake 
kuhusu watu wenye uwezo kupita kiasi, lakini alishindwa 
kuidhihirisha dhana hii ya mwanadamu wa ajabu kwa viten- 
do halisi vinavyotokea katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo, 
imebaki kama nadharia tu. Lakini kwa upande wa maadili ya 
Kiislamu, Mtukufu Mtume (s.a.w) alitumika na ataendelea 
kutumika kama muongozo kwa mwanadamu kwa matendo 
yake yote kama mwanadamu, ambayo ni kilele cha ubora na 
ukamilifu. 

Aristotle, kwa upande mwingine, ameainisha kanuni na 
sheria za maadili. Lakini, huwezi kupata mtu hata mmoja 
aliyepata furaha kwa kuitumia falsafa ya Aristotle. Hii ni 
kwa sababu nyoyo za wanafalsafa wengi hazipitii kwenye 
mchakato wa utakaso, kama ilivyo kwa mitume, na maneno 
na matendo yao hayajakamilishwa kwa msaada wa ufunuo. 
Kwasababu hiyo, mifumo yao inabaki katika vyumba vya 

- 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

mkutano na kwenye kurasa za vitabu tu, na si katika maisha 
ya kila siku ya mwanadamu. 

Bwana wetu, Mtume Muhammad (s.a.w), kabla ya kuka- 
bidhiwa jukumu la utume, aliaminiwa sana na watu waliom- 
jua kama "mkweli" na "mwaminifu". Alianza kazi yake 
baada ya kuwa na utambulisho huo. 

Watu walijua sifa zake nzuri, uzuri na ukamilifu wake 
kabla ya utume wake na walimpenda. Watu wake, waliompa 
sifa ya al-Amin (mwaminifu), waliukubali uamuzi wake bila 
pingamizi lolote walipoangukia katika mzozo wa jinsi ya 
kulirejesha Jiwe Jeusi mahali pake wakati wa ukarabati wa 
Kaabah. 

Mtume (s.a.w) alijiepusha sana katika maovu yote na 
ukiukaji wa haki za wengine. Kundi pekee alilojiunga kabla 
ya utume ni Hilf al-Fudul, yaani Mapatano ya Wema. Hii ni 
kwa sababu Hilf al-Fudul lilikuwa kundi lililojitolea kupigunia 
haki, na msingi wa maamuzi yake yalikuwa kama ifuatavyo: 

"Kama haki za mwenyeji wa Makkah au mgeni zitaki- 
ukwa, mhalifu atakabiliwa haraka, na tutakuwa upande wa 
Yule aliyedhulumiwa mpaka uovu ulipizwe. Tutahakikisha 
haki, uadilifu na maelewano ya jamii vinaimarishwa." 

Makubaliano hayo dhidi ya uonevu na ukiukwaji wa 
haki yalimvutia sana Mtume (s.a.w), hata akasema baada ya 
kuwa Mtume: 

"Nilikuwepo katika nyumba ya Abdullah ibn Jud'an 
pamoja na wajomba zangu. Nisingekuwa na raha kama ninge- 
pewa ngamia wekundu (akimaanisha utajiri wa ulimwengu 
huu). Nitajiunga na kundi hilo hata nikialikwa leo kujiunga 
nalo."^^ 


34. Ibn Sa’d, al-Tabakat, 1,129; Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabaxviyyahh, 
1,133-134; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 190-193; al-Bayhaqi, al- 

- 





-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Mfano huu na mingine mingi isiyokuwa na kikomo 
inayoonesha uadilifu, huruma na ukarimu kafika maisha 
ya Mtume (s.a.w) ni mifano inayofakiwa kufuatwa na wan- 
adamu wote hadi siku ya mwisho. Kama ambavyo jicho 
lina uwezo wa kupambanua mwanga wenye nuru, ukweli 
wa mshumaa huu unaoangaza juu ya ulimwengu hauwezi 
kukanushwa, angalau hata katika ulimwengu wa ndani. Ni 
kutokana na ukweli huo kwamba, wasomi wengi wasiokuwa 
Waislamu waliukubali kwa dhati kabisa ubora na mafani- 
kio yake baada ya kufanya tathmini ya kiuadilifu. Mion- 
goni mwao ni Thomas Carlyle, kama tulivyoashiria kabla, 
anaelezea katika kitabu chake cha On Heroes, Hero-Worship 
and the Heroic in History^^, kuwa kuzaliwa kwa Mtume kulia- 
kisi ujio wa nuru kutoka katika kiza. 

Ensaiklopidia maarufu ya Britannica pia imethibitisha 
ubora wake kwa kutamka kuwa hakuna mtume au mwa- 
namageuzi mwingine yeyote wa dini aliyefikia mafanikio 
yaliyofikiwa na Mtume Muhammad (s.a.w). 

Mwandishi Stanley Lane-Poole, anakiri kuwa siku 
Muhammad (s.a.w) alipowashinda maadui zake ni siku ile 
ile aliyoshinda vita kubwa kabisa ya maadili dhidi ya nafsi 
yake mwenyewe, baada ya kuwasamehe Maqurayshi na 
watu wote wa Makkah. 

Hali kadhalika, mwandishi Arthur Gilman alibaini Utu- 
kufu wa Mtume wakati wa kiukomboa Makkah. Uzito way 
ale aliyotendewa na watu wa Makkah ungemfanya alipize 
kisasi. Lakini, alilikataza jeshi lake kumwaga damu ya aina 
yoyote. Alionesha huruma kubwa na kubaki kuwa mwenye 


Sunan al-Kubra, VI, 367. 
35. Tazama ukurasa wa 51?. 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


kumshukuru Mwenyezi Mungu. 

Mtume (s.a.w) kama alivyotazamwa na makafiri 

Mtume Muhammad (s.a.w) aliwavutia waabudu 
masanamu wa kiarabu kwa uaminifu wake katika zama za 
ujinga {al-Jahliyya). Hata Abu Jahl, adui mkubwa wa Uislamu, 
siku moja alimwambia Mtume : "Ewe Muhammad! Sikuiti 
mwongo, ila sipendi dini uliyoileta..."^*’ 

Wapinzani wake wakubwa waliukubali uaminifu wa 
Mtume (s.a.w) nyoyoni mwao, lakini kwa nje walimpnga 
kutokana tu na kiburi chao. 

Qur'an imelielezea hili kama ifuatavyo: 

"Tunajua ya kwarnba yanakuhuzunisha wanayo yasema, Basi 
hakika wao hawakukanushi wewe, lakini hao madhalimu wanazi- 
kataa ishara za Mwenyezi Mungu.” (Qur'an, An'am, 6:33) 

Heraclius, mfalme wa Warumi wakati huo, aliyewash- 
inda Waajemi mwaka 628 AC, alipokea barua kutoka kwa 
Mtume wakati akiwa Syria. Barua hiyo ilikuwa ikimlingania, 
kumuita na kumkaribisha katika Uislamu. Heraclius alion- 
esha kuvutiwa na barua ile badala ya kukasirika. 

Alitaka kuuliza na kupata taarifa na habari zaidi kuhusu 
dini hii mpya. Kwa maana hiyo, aliagiza kwamba watu 
wanaotoka katika ardhi ya Mtume huyo mpya (s.a.w) wapele- 
kwe kwake. Wakati huo, Abu Sufyan, ambaye alikuwa adui 
mkubwa wa Mtume, alikuwa Syria akiongoza msafara wa 
wafanyabiashara wa Makkah. Ilikuwa ni mwaka wa sita 
Hijiria na kulikuwa na makubaliano ya amani kati ya Makaf- 


36. Tirmidhi, Tafsir Surah 6,1; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 345. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


iri wa Makkah na Mtume (s.a.w). Askari wa Heraclius, walio- 
kuwa wanawatafuta watu kutoka Makkah ili kuwapa habari 
za Mtume mpya, walikutana na Abu Sufyan na wenzake na 
kuwapeleka kwa mfalme. 

Wakafi huo Heraclius na wafu wake walikuwa Ilya au 
Bayf al-Maqdis. Heraclius, akiwa amekaa pamoja na viongozi 
wa Kirumi, aliwakaribisha na kuongea nao kupifia mkali- 
mani. Heraclius aliuliza: 

"Nani ambaye ni ndugu wa karibu wa mtu huyu anayedai 
kuwa yeye ni mtume?" 

Abu Sufyan akasema: 

"Mimi ni ndugu yake wa karibu." Heraclius akaagiza: 

"Msogezeni karibu yeye na wenzake! Nifakapozung- 
umza naye wenzake wakae jirani naye." 

Akamgeukia mkalimani wake na kumwambia: 

"Waambie kuwa nitamuuliza huyu bwana baadhi ya 
maswali kuhusu Mtume mpya. Ikiwa atasema uongo wanat- 
akiwa wanijulishe kuwa anasema uongo." 

Alipokuwa anasimulia kisa hiki, Abu Sufyan alisema 
"Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, kama si khofu ya kuum- 
buliwa na wenzangu, ningeweza kumsemea uongo." Abu 
Sufyan anasimulia maongezi kafi yake na Heraclius kama 
ifuafavyo: 

Swali la kwanza alilouliza Heraclius lilikuwa: 

o 


"Ni ipi Nasaba yake?" 
Nikajibu: 





MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 

"Nasaba yake inaheshimika sana kati yetu!" 

"Kuna yeyote kati yenu aliyewahi kudai utume kabla 
yake?" 

"Hapana", nikajibu. 

Akauliza: 

"Je, kulikuwa na mfalme yeyote miongoni mwa wazazi 
wake au babu zake?" 

Nikajibu: 

"Hapana." 

Akauliza: 

" Je, wafuasi wake ni wa fabaka la wafu wajuu au la wafu 
wa chini?" 

Nikajibu: 

"Kufoka fabaka la wafu wa chini." 

Akauliza: 

"Je, idadi ya wafuasi wake inaongezeka au inapungua?" 

Nikajibu: 

"Idadi yao inaongezeka." 

Akauliza: 

"Kuna yeyofe kafi yao aliyeiacha dini hii mpya kwa 
kufoipenda?" 


Nikajibu: 

"Hapana. 




-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Akauliza: 

"Mliwahi kumtuhumu kusema uongo kabla ya jambo 
hili?" 

Nikajibu: 

"Hapana." 

Aliendelea kuuliza zaidi: 

"Amewahi kuvunja ahadi?" 

Nikajibu: 

"Hapana, anatimiza ahadi zake, lakini sasa hivi tumefan- 
ya naye makubaliano ya amani kwa kipindi fulani na hafujui 
afafanya nini." 

(Abu Sufyan anasema, "Hiki ndicho kitu pekee ambacho 
nilikichomeka katika majibu yangu ili kumtia kasoro.") 

Heraclius akauliza 

"Mumewahi kupigana nae vita?" 

Nikajibu: 

"Ndio." 

Heraclius akauliza: 

"Matokeo ya vita hivi yalikuwaje?" 

Nikajibu: 

"Wakati mwingine tulimshinda, wakati mwingine ali- 
tushinda." 



Akauliza: 

"Je, anawaamrisheni kufanya nini?' 





MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


Nikajibu: 

"Anatutaka tumuamini Mungu mmoja tu, bila kum- 
shirikisha chochote na kuacha kuabudu masanamu waliyoy- 
aabudu babu zetu. Anatuamrisha kuswali, kuwa waaminifu 
na wasafi, kuilmda heshima yefu na kuimarisha uhusiano 
mzuri na wakaribu kwa ndugu zefu 

Kisha Heraclius akamwambia mkalimani: 


"Mwambie niliulizia nasaba yake akasema kuwa anafo- 
kana na nasaba inayoheshimika sana kafi yao. Mifume wofe 
wanafoka na nasaba zinazoheshimika sana kafika jamii zao. 

Nikauliza kama kuna mfu aliyewahi kuja na madai ya 
ufume kama hayo, akajibu hapana. 

Nikauliza kama kulikuwa na mfalme kafika mababu 
zake; akasema hapana. Kama angelikuweko, ningeshuku 
kuwa alifaka amiliki faji la ufalme. 

Nikauliza kama alishawahi kumuona akiongopa kabla 
ya ufume, akajibu hapana. Nina uhakika kuwa mfu ambaye 
hawaongopei wafu hawezi pia kuongopa kuhusu Mungu. 

Niliuliza kuhusu wafuasi wake, kama wanafoka kafika 
fabaka la wafu wa juu au fabaka la wafu wa chini. Akasema 
wanafoka kafika fabaka la wafu wa chini. Inajulikana vyema 
kuwa wafuasi wa mifume wanafoka kafika fabaka la wafu wa 
chini kafika jamii. 

Nikafaka kujua kama idadi ya wafuasi inaongezeka au 
inapungua. Akasema kuwa wanaongezeka. 


Sifa mojawapo ya dini ya kweli ni kwamba wafuasi wake 
huwa wanaongezeka kafika hafua ya awali. 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Nikauliza kama kuna mtu aliyeiacha dini hii mpya baada 
ya kuikubali. Akajibu hapana. Hivi ndivyo jinsi furaha ilivyo 
pindi raha ya imani ikiingia moyoni na kuota mizizi. 

Niliuliza kama amewahi kuvunja ahadi; akajibu hapana. 
Mitume wako hivyo, kamwe hawavunji ahadi. 

Nikauliza huwa anataka wafuasi wake wafanye nini. 
Akajibu kuwa anawaamuru kumuamini Mungu mmoja, na 
wasimshirikishe chochote, na pia anawataka wawe wanas- 
wali, kuwa waaminifu, na kuishi maisha ya heshima. 

Kama alichokisema ni kweli, muda si mrefu utawala 
mtu huyu atafika mpaka kwenye ardhi hii niliyosimama 
sasa. Nilijua kuhusu ujio wa Mtume, lakini sikujua kama ata- 
toka kati yenu. Kama ningekuwa pamoja naye, ningemuosha 
miguu yake." 

Kisha Heraclius akaulizia barua iliyoletwa kwake na 
mjumbe Dihya. Barua ikaletwa na kusomwa mbele yake. 
Ndani ya barua kuliandikwa yafuatayo: 

"Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehma na 
Mwenye kurehemu. 

"Kutoka kwa Muhammad, mtumishi na mjumbe wa 
Mwenyezi Mungu, kwenda kwa Heraclius, kiongozi wa 
Warumi 

"Amani iwe kwao wale wote wanaofuata njia sahihi. 

"Nakulingania kwenye Uislamu. Ingia katika Uislamu, 
utapata wokovu na Mwenyezi Mungu atakulipa mara mbili. 
Lakini kama ukikataa utalipwa kwa yale yatakayofanywa na 
raia wako pia. 

"Sema:Enyi watu wa kitabu, Njooni kwenye neno lililo sawa 

- 






MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


baina yetu na nyinyi, Ya kwaniba tusimuabudu yeyote ila Mwe- 
nyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, walatu sifanyane 
sisi kwa sisi kuwa waola, walezi badala ya Mwenyezi Mungu. Na 
wageukao basi semeni shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu.” 
(Qur'an, Ali Imran, 3:64) 

Abu Sufyan anasema 

"Baada ya Heraclius kusema kile alichokisema na baada 
ya barua kusomwa, kelele zilisikika na sauti zilipazwa. Hivyo 
walitutoa nje." 

Nikawaambia wenzangu: 

"Nguvu ya Muhammad inakuwa. Hata watalme wame- 
anza kuusikiliza ujumbe wake. Tazama hata mtalme wa Bani 
Astar (Warumi) anamuogopa!.. . Kuanzia hapo nikawa na 
imani na uhakika kuwa siku moja atatanikiwa. Mwishowe, 
Mwenyezi Mungu akanibariki kuwa Muislamu 

Kwa mtazamo wetu, msimamo wa mtalme wa Rumi, 
Heraclius kuhusu alichokisikia, haukutokana na sababu bin- 
atsi pekee. 

Uharibitu na uliotanywa ndani ya dini ya Kikristro, 
ambayo kwa asili ilikuwa ni dini ya kweli na inayoamini 
kuwepo kwa Mungu mmoja tu, ni jambo jipya lililokuwa 
limezushwa. Vita ya kupigania ikoni, iliyodumu kwa karne 
nyingi, ndiyo ilikuwa imeisha na makanisa yakajazwa picha 
namasanamu. Ukristo ukajitenga mbali na imani ya Mungu 
MMoja, na kujisalimisha moja kwa moja kwenye imani ya 
Utatu. Kutokana na uharibitu walioutanya wa imani sahihi, 
Uislamu ukaletwa kurejesha "imani ya kweli". Licha ya 


37 Bukhari, Jihad 102; Muslim, Jihad 74. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


uharibifu huo, walikuwepo baadhi ya watu wengine walio- 
endelea kubaki na imani yao ya kumuamini Mungu Mmoja. 
Kwa mfano, wahamaji waliohamia Abissinia kwa sababu ya 
manyanyaso mazito mjini Makkah, walikutana na mfalme 
Najashi, ambaye alikuwa ameendelea kuwa mfuasi wa imani 
ya Umoja wa Mungu. Alichora hata msitari ardhini kwa 
fimbo yake na kusema: 

"Tofauti kati ya imani yangu na kile mnachoongea ni 
kidogo zaidi ya upana wa mstari huu." 

Mfalme Najashi alikuwa katika madhehebu ya Arian, 
yaliyodumisha itikadi halisi ya Ukristo wa mwanzo. Na 
inawezekana pia hata Heraclius alikuwa na itikadi hiyo. 
Lakini hakuna ushaidi kama alisilimu. Ikumbukwe kwa 
mara nyingine kuwa suala la imani ni Baraka kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu. 

Kwa upande mwingine, tukio hili linaonesha kuwa hata 
wale ambao hawakuukubali ujumbe wake walikiri na kuu- 
tambua uaminifu na ukamilifu wa tabia njema za Mtume 
(s.a.w). Kabla ya kuhamia Madina, yaani Hijra, Mtume 
Muhammad alikuwa amepewa amana zenye thamani kubwa 
sana na makafiri wa Makkah ili awatunzie. 

Alipoamua kuihama Makkah, alimteua Ali azirudishe 
amana hizo kwa wenye nazo katika mji wa Makkah kwa 
niaba yake. 



Mshairi Kamal Adib Kurkcuoglu anatoa wosia na 
kuwaasa wale walioghafilika ambao wanaacha kufuata tabia 
maridhawa za Mtume- ambazo miongoni mwake zimetajwa 
hapo juu. 







MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


Ole wako, ole wako, ukianguka kutoka katika jicho la moyo! 

Ni adhabu tosha ya ulimwengu huu na akhera 

Kwa wale wasiokuwa na utambuzi wa kiroho! 

Mwenyezi Mungu atujalie tuwe kati ya wafuasi wake 
wanaomtii kwa upendo na kuiga sifa zake. Alikuwa kilele 
cha rehma na ukarimu. Alijitahidi kwa moyo wote kuwaon- 
goa watu. Lakini walimlaani na kumpiga mawe. Radiamali 
yake kwa waliyomfanyia ni kuwaombea dua njema. Zayd ibn 
Haritha aliyeshangazwa na hili, alimuuliza: 

"Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Wamekuumiza... 
ila bado unawaombea." 

Akajibu: 

"Ningefanya nini zaidi? Nimelefwa kwa reham, sijafum- 
wa kwa ajili ya ghadhabu..."^® 

Hili halifoi ushahidi kuwa Mfume Muhammad alikuwa 
kafika kilele cha ufoaji, usafi wa moyo, hurumana ukarimu? 

Wafu waliowachukulia Krishna na Buddha kama miun- 
gu, Yesu kama mwana wa Mungu, na Fir'aun na Nimrod 
kama miungu, na wale walioabudu wanyama, au nguvu 
za asili kama vile mofo, maji na hewa, wangemkubali kwa 
furaha kama "mungu" wao. Lakini, alitangaza waziwazi 
kuwa "Mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Isipokuwa nimeletewa 
Wahyi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja...” (Qur'an, 
Kahf, 18:110) 

Aliongeza neno abduhu, lenye maana mja wake, mwanzo 
wa sentensi {shahadah) inayotamkwa katika kuukubali utume 
wake kwa sababu alitaka kuhakikisha kuwa Umma wake 
haupotei. 


38. Muslim, Birr 87; Abu Ya'la, al-Musnad, XI, 35. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliweka wazi 
kuwa yeye hana mamlaka makuu. Kwa mfano, siku moja 
alisema: 

"Hakuna atakayeingia peponi kwa thawabu tu za maten- 
do yake." 

Kila mmoja alishangaa. Wakauliza: 

"Hata wewe, Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu?" 
Akajibu: 

"Ndiyo, hata mimi.. . ! Labda kwa huruma ya Mola 
Wangu! Sitaweza kuingia peponi ila pale Baraka, Rehma 
na msamaha wake vitakaponifunika; matendo yangu pekee 
hayatatosha kuniokoa.. . !"^^ 

Mfumo wa misingi hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ambayo haiwezi kuingiliwa na wanadamu. 

Ujumbe huu ni ujumbe safi na wakustajabisha, uliojaa 
uaminifu na utii. Ili kupata maana sahihi ya Qur'an na Sun- 
nah, ni lazima kuwa karibu na kina kirefu cha moyo na tabia 
za Mtukufu Mtume Mtume (s.a.w). 

Hakuna akili iwezayo kuzielezea kikamilifu sifa zake. 
Hakuna awezaye kuzielewa kikamilifu tabia zake na uhali- 
sia wa maisha yake. Wanazuoni, wanafalsafa, Masultani wa 
nyoyo, hata malaika mkuu Jibril waaliochukulia kuwa karibu 
naye ni heshima na ni chanzo kikubwa kabisa cha furaha. 

Ujumbe na kazi za mitume wote waliomtangulia zili- 
kuwa katika muda na sehemu fulani, isipokuwa ujumbe 

39. Bukhari, Riqaq 18; Muslim, Munafiqun 71-72; Ibn Majah, Zuhd 20; 
Darimi, Riqaq 24; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 235. 

- 







MAISHA YA MFANO NA NAFASI YAKE KATIKA MITUME 


na kazi ya Mtume Muhammad (s.a.w). Aliletwa na Mwe- 
nyezi Mungu kuwa kiongozi Mkuu kwa wanadamu wote. 
Kwa kuwa mfumo adhimu wa tabia za mitume waliopita 
hazikutufikia, kusudio la ujumbe wa Mtume Muhammad 
(s.a.w) ni kuzikusanya pamoja kazi za ujumbe wa mitume 
wote waliotangulia, kuanzia kwamtume wa kwanza, na kwa 
sababu hiyo, Mwenyezi Mungu Mtukufu ndiye aliyesimamia 
tabia zake, kila kitu kinachombusu, na kutufikia kwa njia 
ya nyororo za wasimulizi wenyewe kuaminika. Usambazaji 
huu utaendelea kuwepo mpaka siku ya mwisho. Sababu ya 
kufanya hivi ni ili kila mtu aweze kumchulia kama mfano hai 
(uswa hasanah). 

Waarabu walikuwa wakiapa kwa vitu wanavyovithamini 
mno. Japokuwa Mwenyezi Mungu hakuwahi kufanya hivyo 
kwa mitume wengine, katika Qur'an Tukufu ameapa kwa 
maisha ya Mtume (s.a.w) : La a'mrukl Mshairi wa Kiuthmani- 
ya Shaikh Ghalib anakielezea kiapo hiki kama ifuatavyo: 

Ewe kiongozi wangu! 'Wewe ni sultani wa mitume, wewe ni 
mfalme adhimu. 

Ewe kiongozi wangu! Wewe ni chemichemi ya milele yafaraja 
kwa wanyonge. 

Ewe kiongozi wangu! Wewe ni kiongozi wa wanadamu wote 
mbele ya Mwenyezi Mungu. 

Ewe kiongozi wangu! Mwenyezi Mungu aliapa kwa maisha 
yako, "la a'mruk!" 

Ewe kiongozi wangu! Wewe ni Ahmad, Mahmud na Muham- 
mad! 


Ewe kiongozi wangu! Wewe ni sultani wetu uliechaguliwa na 
Mwenyezi Mungu. 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Sifa nyingine ya Mtume wetu adhimu (s.a.w) ni kuwa 
katika Qur'an Tukufu, Mwenyezi Mungu hakuzungumza 
naye kwa kutumia jina la Muhammad, bali alizungumza 
naye kwa "Ewe Nabi!", "Ewe Rasull", "Ewe Muzammill", 
"Ewe Muddathirl". Mitume wengine waliitwa kwa kutu- 
mia majina yao kama "Ewe Adaml", "Ewe Nuhul", "Ewe 
Ibrahaml", "Ewe Musal", "Ewe Daudil", "Ewe Issal", "Ewe 
Zakariyal", "Ewe Yahya!" Utofautishaji huu unatuonesha 
upekee wa Mtume Muhammad (s.a.w). 

Usisahau kumtolea salamu kwa salawat na salaml Kwa 
maana utauhitajia uombezi wake (shafaah) siku ya Kiyama, 
siku ya hesabau. 










SlFA Na Tabia Adhimu 
Za Mtume Wa Rehma 

(S.A.W) 




"Ewe Mwenyezi Mungu ! Nipe wepesi katika kazi yangu kuliko 
uzito na uifanye kuwa na mwisho wenye baraka." (Dua) 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 




historia, Mtume pekee na mtu ambaye mai- 


sha yake yote yameandikwa kwa undani kabisa ni Muham- 
mad Mustafa (s.a.w). Matendo yake, maneno yake na hisia 
zake zote zimeandikwa na kuchukuliwa kuwa ukweli salama 
na sahihi wa kihistoria. 

Maisha yake yatakuwa mfano kwa vizazi vijavyo, hadi 
siku ya mwisho. Kwenye Surah al-Qalam ndani ya Qur'an 
Tukufu, imeelezwa: "Na hakika wewe una tabia Tukufu." 
(Qur'an, Qalam, 68:4) 

Hakuwa fu mwalimu aliyefundisha Qur'an kwa maneno; 
bali alikuwa pia mfano hai aliyefanya kwa vitendo yale yote 
yaliyoandikwa katika Qur'an Tukufu. Jabir anasimulia kuwa 
Mfume Muhammad (s.a.w) anasema: 

"Mwenyezi Mungu, Mfukufu, alinituma kuja kukamili- 
sha tabia njema.'"*” 

Abdullah ibn Salam, mwanazuoni wa kiyahudi wa 
zamani aliyeslimu, alipokutana na Mtume (s.a.w) alitamalaki- 
wa na nuru na hali ya kiroho aliyoiona usoni mwake. Alivu- 
tiwa sana na hali hiyo, akasema: 


40. Muwatta, Husn al-khuluq 8; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 191; al- 
Qudat, Musnad al-Shihdb, II, 192; al-Tabarani, al-Mu'iam al-Awsat, 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Mtu mwenye wajihi wa aina hii hawezi kuwa muongo.'"^^ 
Kwa utambuzi huo, akasilimu. 


Usafi wa Moyo wa Mtume wa Rehma (s.a.w) 

Kama tulivyoeleza mapema kabisa, Mtume (s.a.w) ni 
tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mfano kamili kwa 
wanadamu wote. Yeyote anayetafuta furaha anaweza kufua- 
ta mfano wake kwa kiwango anachoweza. Matendo yote ya 
Mtume (s.a.w) ni mfano halisi kwa wale wote wanaohitaji 
kwa dhati kuishi Kiislamu. Aidha, Kuna mambo ambayo ni 
lazima kuyazingatia unapotaka kufaidika na Dhati na maisha 
ya Muhammad (s.a.w): 

1. Baadhi ya matendo yanaweza kufanywa isipokuwa na 
mitume tu kutokana na uwezo wa kipekee walio nao . Watu 
wengine hawawezi kuwaiga mambo hayo. Kwa hakika, hata 
Mtume (s.a.w) aliwaasa watu wake kuhusiana na jambo hili. 
Kwa mfano, mara kwa mara alikuwa akiswali usiku hadi 
miguu yake inavimba, na kufunga siku kadhaa mfululizo 
bila kupumzika. 

2. Baadhi ya matendo yalikuwa maalumu kwa Mtume 
(s.a.w) peke yake: kwa mfano kuoa wake zaidi ya wanne na 
kukataa kupokea sadaka, aidha yeye mwenyewe au na uzao 
wake hadi siku ya mwisho. 

Kuna mafunzo makubwa ambayo tunatakiwa tujifunze 
katika kugawa haraka ngawira za fungu lake zilizopatikana 
wakati wa mapigano. Alikuwa makini sana kwa hili katika 
maisha yake yote na hadi pumzi yake ya mwisho: 


41. Tirmidhi, Qiyamah 42; Ibn Majah, Iqamah 174; Darimi, Salat 156; 
Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 451. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alikuwa anaumwa 
sana na muda wa kukutana na Mola wake ulikuwa umewa- 
dia. Siku moja alimgeukia mkewe, Aishah (r.a) na kumwam- 
bia awagawie masikini dinar sita au saba alizokuwa nazo. 
Muda mchache baadaye, akaziulizia zile dinari. Alipogun- 
dua kuwa Aishah alisahau kuzitoa sadaka kwa sababu ya 
kushughulishwa na kazi ya kumhudumia, akasema apewe 
zili dinari, akaziweka kiganjani mwake kisha akasema: 

"Muhammad, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hatarajii 
kukutana na Mola wake bila ya kuzigawa dinari hizi kwa 
masikini.. 

Kisha akazigawa kwa familia tano masikini za Kiansari 
katika mji wa Madina. Akasema: 

"Sasa ninajisikia huru.'"*^ 

Baada ya hapo, akasinzia. 

Ubaydullah ibn Abbas anasimulia yafuatayo: 

"Siku moja Abu Dharr aliniambia: 

'Ewe mpwa wangu! Nitakusimulia kisa kimoja.' 

Kisha akanisimulia kisa kifuatacho: 

'Siku moja nilikuwa pamoja na mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w). Alinishika mkono na kusema: 

'Ewe Abu Dharr! Kama milima ya Uhud ingegezwa 
kuwa dhahabu kwa ajili yangu, ningezitumia kwa njia ya 
Mwenyezi Mungu na nisingeacha hata qirat*^ moja wakati wa 
kufa kwangu.' 

42. Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, VI, 49,86,182; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 
491; al-Humaydi, al-Musnad, 1,135. 

43. Qirat ni kipimo kidogo kabisa cha uzito, ambacho ni sawa na gramu 
moia ya sasa. Qirat ilikuwa sawa na punie tano za shayiri.. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Nikasema: 

"Ewe, mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Ni qirat au qantar*^ 
ambayo hutapenda kuicha nyuma? 

Akasema: 

'Ewe Abu Dharr! Ninapunguza, wewe unaongeza. Nina- 
taka Akhera, wewe wataka dunia! Nisingeacha hata qirat, 
qirat, qirat."' 

Alirudia neno qirat mara tatu 

Hali hii adhimu ya Mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) unawakilisha kigezo cha juu kabisa. Wale wnaotaki- 
wa kuifuata hawalazimishwi kufikia kiwango hicho. Kwa 
hakika, itakuwa tatizo kama ummah wa kislamu utajaribu 
kufuata kila mfano kafika uhalisia wake kabisa. Aidha, hilo 
lipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Hekma ya jambo hili 
inamhusu Mfume pekee yake. 

Hayo yaliyofajwa sio mafendo pekee yanayomhusu 
Mfume pekee yake. Mfano mwingine ni sheria inayohusu 
kugawa vifu alivyoviacha. Hili pia linamhusu yeye na wen- 
gine hawafakiwi kuiga. 

Alisema, "Sisi ni mitume, hatuachi urithi wa mali"^* na 
alikigawa kila alichomiliki. Hii haikuwa na maana kuwa ni 
sheria kila mtu afuate. 

44. Qantar ni aina nyingine ya kipimo. Kama tukichukulia qirat kuwa ni 
sawa na garamu, tunaweza kusema qantar ni sawa na kilogramu. 

45. Bukhari, Buyu 100; Muslim, Zakat 31; Abu Dawud, Witr 23; Darimi, 
Riqaq 53; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 467. 

46. Bukhari, Khumus 1; Muslim, Jihad 54; Abu Dawud, Imarah 19; 
Tirmidhi, Siyar 44; Nasai, Fay' 9; Muwatta, Kalam 27; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, 1, 4. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Vivyo hivyo, inajulikana kuwa Mtume (s.a.w ) alisema, 
"tunu ya makafiri katika hii dunia ni umasikini.'"'^ Alijivu- 
nia umasikini wake. Sifa hii pia ilimhusu yeye peke yake. 
Isifikiriwe kuwa Mfume alihamasisha umasikini. Kinyume 
chake alisema pia "Mkono ufoao ni bora kuliko mkono 
upokeao.'"^® Kwa msingi huu, tunaweza kusema kuwa ali- 
kuwa anawahamasisha watu kuchuma mali kwa njia halali 
ili waweze kuwa watoaji. 

Hivyo, taratibu zinazohusu umaskini hazihamasishi 
umaskini, bali zinamhamasisha mtu kuuridhia Mpango wa 
Mwenyezi Mungu, na pia zinatufundisha kumtegemea na 
kujisalimisha mbele ya utashi wa Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu. 

3. Kuishi kwa kufuafa msingi wa zuhd (kuipa kinyongo 
dunia) na taqwa (kujiepusha na mambo yanayofia shaka) 
ni sifa kubwa inayomfanya mja awe karibu na Mwenyezi 
Mungu. Lakini si kila mtu analazimishwa kufuata maisha 
kama hayo; hii inategemea uwezo na kipawa cha mtu. Wakati 
mifumo yofe ya kijamii inapohamasisha ukuaji wa kitamad- 
uni kwa uwazi na uthabiti, hakuna mgogoro wa lazima kati 
ya unyumbukaji wa kiutamaduni na utimilifu wa kiroho na 
kimaanawi. Hivyo, japokuwa zuhd na taqwa zinapinga raha 
za ulimwengu huu, kuzifuafa kwa ngazi ya jamii hakufakiwi 
kusababisha uharibifu kafika mabadiliko ya kijamii, ambapo 
jamii zenye nguvu ya kiroho zitafawaliwa na maadui zao wa 
kidunia. Kanuni ya jumla inasema kuwa yafupasa kuyapima 
maendeleo kwa msingi wa mabadiliko ya kila siku, kama ili- 

47 al-Daylami, al-Firdaws, II, 70. 

48. Bukhari, Vasaya 9; Muslim, Zakat 94; Abu Dawud, Zakdt 28; 
Tirmidhi, Zuhd 32; Nasai, Zakat 50; Muwatta, Sadakah 8; Darimi, 
Zakat 22; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 67. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


vyoelezewa katika hadith isemayo "si miongoni mwetu Yule 
ambaye siku zake mbili zimebaki kuwa sawa.'"^^ Hapa tuna- 
ona uthibitisho kuwa kanuni hii haipingani na misingi ya 
zuhd na taqwa, ambayo msingi wake ni kutopendelea starehe 
na furaha ulimwengu huu. Hii ni kwa sababu kutopendelea 
maisha ya dunia hakuwi katika ngazi ya nje, bali huwa katika 
ngazi ya kiroho na kiakili. Kama anavyosema Jalaladdin 
Rumi, (Mwenyezi Mungu aitakase roho yake): 

"Maana ya dunia ni kule kutotambua uwepo wa Mwe- 
nyezi Mungu! Sio kuhusu pesa, wanawake, au mavazi. 
Lielewe hili vizuri."®” 

Kutokana na mtazamo huu, kumiliki mali na kuwa tajiri 
hakupingani na zuhd na taqwa madamu mhusika hatakuwa 
mkwasi na kuziweka mali moyoni mwake. Kwa upande 
mwingine, utajiri na pesa kidogo vinaweza kugeuka kuwa 
masanamu kama zikipendwa sana kiasi cha kuweka makazi 
moyoni. Katika mitume, maisha ya Nabii Suleiman (a.s) na 
yale ya maswahaba, Abu Bakr, Uthman, Talha na Abd ar- 
Rahman ibn Awf, Mwenyezi Mungu awawie radhi wote, ni 
mifano mzuri wa mizania hii. 

Mara chache, mwonekano wa nje wa taqwa na zuhd 
unaweza kutokana na mahitaji ya kimaada kuliko kutoipen- 
da sana dunia. Katika hali kama hiyo, taqwa itaukubali uma- 
sikini kwa furaha kwa kile kilichokadiriwa na Mwenyezi 
Mungu. Lakini, kama badala ya kuukubali kwa njia hiyo, 
mtu akakataa uwepo wake halisi, hiyo haitakuwa tafsiri sahi- 
hi ya taqwa. Kwa mfano, ijapokuwa wakati mwingine Mtume 

49. al-Bayhaqi, Kitaab al-Zuhd al-kabir, II, 367; al-Daylami, al-Firdaws, 
III 611; Abu Nu'aym al-Isbahani, Hilyah al-Awliya, VIII, 35. 

50. Can, §efik, Mesnevi Teremesi, (Istanbul, 1997), v.ll, uk. 55. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


alifunga jiwe tumboni ili kuondoa njaa, mfano huu unaone- 
sha kuwa njia bora ya kushukuru ni kushirikiana na wengine 
kwa hiari na uhuru. Hii ndiyo njia bora ya uchamungu na 
kujizuia (zuhd). Kuficha mali na kufanya ubakhili kwa hoja 
ya kufanya taqwa ni aina ya ulaghai na hivyo haiwezi kuwa 
taqwa ya kweli. 

Kwa mtazamo huu, tunaweza kuona kwamba Mtukufu 
Mtume (s.a.w) mtu nmyoofu na mwenye taqwa zaidi kuliko 
watu wote. Alikuwa akiishi kama maskini kwa sababu ya 
taqwa yake. 

Bibi Aishah (r. a) anasema: 

"Mtume Muhammad alikufa bila kula mkate wa shayiri 
kwa siku mbili mfululizo."®^ 

Anas (r. a) anasimulia kuwa: 

"Muda mwingine Mtume (s.a.w) alikubali mialiko ya 
chakula cha mkate wa shayiri na mafuta uliokaribia kuharibi- 
ka. Kutokana na unyenyekevu wake, alihudhuria kwenye 
mikusanyiko hiyo bila wasiwasi wowote. Adiha, aliweka 
rehani ngao kwa Myahudi. Lakini kwasababu ya utoaji wake 
wa sadaka na misaada hakuweza kuikomboa."®^ 

Hata hivyo, Mtume (s.a.w) alikataza kujinyima vyakula 
na vinywaji halali kwa hoja ya uchamungu. Alikuwa akila na 
kunywa vilivyokuwa halali. Lakini wakati huo huo, hakuwa 
akilijaza tumbolake licha ya chakula hicho kuwa halali. Alim- 
wambia bwana mmoja aliyeenda mbweu mbele yake: "acha 

51. Bukhari, Ayman, TL; Muslim, Zuhd 20-25; Nasai, Dahaya 37; Ibn 
Majah, At'imah, 48; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 98. 

52. Bukhari, Jihad 89; Tirmidhi, Buyu 7; Nasai,Buyu 58; Ibn Majah, 
Ruhun 1; Darimi, Buyu 44; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 236. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kwenda mbweu! Wale ambao wanajaza matumbo yao kupita 
kiasi katika ulimwengu huu ndio wale watakaohangaika njaa 
kwa muda mrefu."®® 

Hadith nyingine inaeleza kuwa: 

"hamna aliyelijaza chombo hatari kuliko tumbo lake. 
Hakika, vitafunio vichache tu vinamtosha mtu kuwa imara. 
Kama atakula zaidi, anatakiwa abakishe theluthi kwa ajili ya 
chakula, theluthi kwa ajili ya viny waji na theluthi kwa ajili ya 
kupumulia."®'^ 

Hii ni njia kati na kati katika kula na kunywa. Huu ni 
mfumo wa hatua za aina yake unaolenga kudhibiti ulafi wa 
binadamu. Kwa mtazamo huu, shule ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w) iliwafundisha masikini na matajiri, wakiwemo 
watawala wenye vyeo tofauti katika jamii, kwa njia nzuri, 
wawe na hali ya kutosheka, na nyoyo zao zilipata furaha 
kiasi kwamba walimheshimu. Katika shule hii ya Mtume, 
kulikuwa na matajiri wengi walioishi kwa unyenyekevu kana 
kwamba walikuwa masikini, na masikini wengi waliomshuk- 
uru Mwenyezi Mungu kama vile walikuwa matajiri. Matajiri 
na watawala wengi waliokuwa na kazi ya kukusanya sadaka 
walipata mafunzo katika shule hiyo. 

Katika historia ya Uislamu, Visa vya makhalifa walio- 
beba chakula mgongoni mwao kuwapelekea masikini, na 
kuwapikia vyakula ni visa vinavyojulikana sana.® Kushtaki- 

53. Tirmidhi, Sifatu'l-qiyamah 37; Ibn Majah, At'imah 50; al-Tabarani, al- 
Mu'jam al-Awsat, IV, 249; al-Bayhaqi, Shu'ab al-iman, V, 27. 

54. Tirmidhi, Zuhd 47; Ibn Majah, At'imah 50; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, IV, 132; al-Hakim, al Mustadrak, IV, 135; Ibn Hibban, al- 
Sahih, II, 449. 

55. Suyuti, Tarikh al-khulefu, p. 91-92. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


wa kwa Fatih Sultan Mehmed kulikotokana na malalamiko 
ya mhandisi mmoja wa Kigiriki na yeye kuheshimu maamuzi 
ya mahakama yaliyompa haki dhimmi (raia wasiokuwa Wais- 
lamu anayeishi katika dola ya Kiislamu) ni mfano mmoja tu 
katika ishara za Baraka na huruma kwa watu iliyotokana na 
shule ya taqwa ya Mtume (s.a.w). 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.aw.) ameeleza zuhd 
katika namna nzuri kabisa: 

"Zuhd katika ulimwengu huu sio kuifanya halali kuwa 
haramu, wala sio kujifenge na mali. Bali zuhd kafika ulimwen- 
gu huu ni kufegemea kilicho mikononi mwa Mwenyezi 
Mungu kuliko kufegemea kile kilicho mikononi mwako na 
nifafanya subira wakafi wa dhiki na kufarajia fhawabu zake."* 

Mfukufu Mfume (s.a.w) ni mfano bora kwa wanadamu 
wofe kafika zuhd na kuridhika kwake. Zuhd ndiyo inayoupa 
moyo na mwili wa mfu maisha ya kuvufia na furaha kwa 
kuyadhibifi mafamanio kayaya ya kupenda sfarehe za dunia, 
kwa kufodanganyika na raha za muda mfupi za ulimwengu 
huu, kwa kufopenda vifu vingine zaidi ya Mwenyezi Mungu 
na Mfume wake, kuacha yale yofe yanayomfoa kwenye ibada 
na yasiyokuwa na manufaa na faida yoyofe kafika maisha ya 
Akhera. Kinyume chake, kuupenda ulimwengu huu ni janga 
lililojaa maumivu na wasiwasi ambao huzimaliza nguvu ya 
moyo na mwili. Mfume Muhammad (s.a.w) anasema: 

"Kufoipenda dunia (Zuhd) huupa moyo na mwili ufu- 
livu na faraja . Kuipenda dunia kunaongeza huzuni na mau- 
mivu.. 


56. Tirmidhi, Zuhd 29; Ibn Majah, Zuhd 1 ; al-Tabarani, al-Mu'iam al- 
Awsat, III, 57; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, VII, 218. 

57. Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Auhd, p. 47; al-Qudai, Musnad al- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Hadith nyingine inatoa ushauri ufuatao: "Onesha kuto- 
kuipenda hii dunia na Mwenyezi Mungu atakupenda; one- 
sha kutokuvipenda vya watu na watu watakupenda!.. 

Zuhd ni njia ya kwanza inayoshauriwa kufuatwa dhidi ya 
majanga ya ulimwengu huu. Hadith moja inasema: 

"Hakuna ubor wa weupe juu ya weusi. Hakuna rangi 
iliyobora kuliko nyingine. Ubora hupatikana kwa taqwa tu."®^ 

Vilevile akasema: 

"Ufunuo haukunilazimisha kulimbikiza mali wala kuwa 
mfanyabiashara. Uliletwa kwangu 'ili kueneza Utukufu wa 
Mola wenu, kuwa kati ya wanaonyenyekea kwa Mwenyezi 
Mungu na kumtumikia pia. 

Hadith nyingine inatoa wosia ufuatao: 

"Unaposimama kwa ajili ya kuswali, Swali kama vile 
unaswali swala yako ya mwisho. Usiseme lolote utakalojutia 
kesho. Usitamani vile watu wanavyotamani kwa mghafala."*^ 

Siku moja aliulizwa: 

"Ni yupi mwanadamu aliye mkamilifu?" 

Shihab, I, 188; al-Bayhaqi, Shu'ab allman, VII, 268 [Imesimuliwa pia 
na Omar kama hadith mawkuf] 

58. Ibn Majah, Zuhd 1; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 348 ; al-Tabarani, al- 
Mu’jam al-Kabir,Vl, 193; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, VII, 344 

59. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 158; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, 
IV, 289. 

60. Ibn Abi ’Asim, Kitab al-Zuhd, I, 391; al-Daylami, al-Firdaws, IV, 95; 
Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyah al-Awliya, II, 131; Ibn ’Adiyy, al- 
Kamil fi aldu’afa, III, 68. 

61. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 412; Ibn Majah, Zuhd 15; al- 
Tabarani,al-Mu’jam al-Kabir, IV, 154. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Akajibu: 

"Watu wasafi ni wale wanaojitakasa dhidi ya dhambi, 
shaka, ulaghai, kusema urongo na uhasidi."^^ 

Mtume Muhammad alikuwa makini sana kuhusu kilicho 
halali na haramu. Alijiepusha pia na vile vya kutia mashaka. 
Mjukuu wake wa kiume, Hasan, aliyekuwa na umri mdogo, 
alikuwa amekaa msikitini akitazama jinsi tende za zakat zili- 
vyokuwa zinagaiwa. Ghafla akaweka tende moja mdomoni 
mwake. Mtukufu Mtume (s.a.w) akamuonya: 

"Tema! Tema! Tema hiyo tende! Haujui kuwa hatuli 
sadaka?" Alimfanya mjukuu wake ateme ile tende.'’^ 

Mawlana Jalaluddin Rumi, (Mwenyezi Mungu aitakase 
roho yake), anasema kuhusu chakula cha halali: 

"Chakula ni kama mbegu. Matunda yake ni fikra/mawa- 
zo na makusudio." 

"Chakula kinachokupa matamanio na hamasa kubwa, 
na hamu ya kufanya ibada na kujisalimisha kwa Mwenyezi 
Mungu ni halali; na chakula kinachokupa uvivu wa kufanya 
ibada na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kuupa 
ugumu moyo wako ni haramu ." 

"Ongeza idadi ya vyakula vya halali katika maisha yako! 
Jiepushe na vyakula vya Haramu na vyenye kutia shaka 
ili uweze kupata ladha ya kumuabudu, kumtii Mwenyezi 

62. Ibn Hibban, al-Sahih, II, 76; Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VI, 167; 
Ma'mar ibn Rashid, al-Jami', XI, 191. 

63. Bukhari, Zakat 60; Muslim, Zakat 161; Nasai, Taharah 105; Muwatta, 
Sadakah 13; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 200. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Mungu na kufikia kwenye hali ya ukinaifu na umakini wa 
moyo."'’^ 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema kafika Qur'an: 
"Hakika wamefanikiwa waumini ambao ni wanyenye kevu katika 
ibada zao. " (Qur'an, Mu'minun, 23:1-2) 


Mtazamo ulioenea katika jamii yetu ni kuwa dini ni 
imani ambayo lengo lake pekee ni kumpa mtu furaha huko 
Akhera. Lakini, dini sio taasisi yenye lengo la kumpa mtu 
furaha ya akhera tu; dini ina lengo pia la kutengeneza maz- 
ingira ya tulivu na usalama kwa wanadamu kwa kuweka 
utaratibu maalumu katika maisha ya kijamii. 

Usiku mmoja, Umar (r.a)i, kama kawaida, alikuwa 
akitembea mitaa ya Madina. Ghafla, akasimama aliposikia 
mazungumzo ya bila kutarajia kati ya mama na binti yake. 
Mazungumzo hayo yalimvutia sana. Mama alikuwa anam- 
wambia binti yake: 

"Ongeza maji kwenye maziwa ya kuuza kesho." 

Binti yake akamwambia: 

"Mama! Hujasikia kuwa Khalifa amekataza kuzimua 
maziwa?" 

Mama yake akashikwa na hasira na kupaza sauti: 

"Mwanangu! Unafikiri Khalifa atajuaje kama tumezimua 
haya maziwa usiku wote huu?" 

Yule binti, ambaye moyo wake ulikuwa na uhai wa 

64. Rumi, Jalaladdin, Mathnawi Ma'nawi, (Tehran, 1378) v.I, 1645-48; 
Can, §efik, Mesnevi Tercemesi, (Istanbui, 1997), v.II, uk.l20. 

- 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

kumuogopa Mwenyezi Mungu hakuridhishwa na udangan- 
yifu wa mama yake. Aliendelea kukataa: 

"Mama! Acha tukubali kuwa Khalifa haoni, je vipi 
kuhusu Mwenyezi Mungu? Unafikiri kuwa naye haoni? Ni 
rahisi kuwadanganya watu lakini ni vigumu kumdanganya 
Mwenyezi Mungu ambaye anaona na kusikia kila kitu." 

Mwenyezi Mungu amuwie radhi binti huyo. Amir al- 
Mu'minin, kiongozi wa waumini, alitambua kuwa ingawa 
alikuwa binti wa kawaida, alikuwa na utambuzi wa kip- 
ekee juu ya Mwenyezi Mungu. Alitaka awe mkwe wake na 
amuozeshe kwa mwanawe wa kiume. Ni kutokana na silsila 
hii safi alizaliwa Umar ibn Abdulaziz, anachukuliwa kuwa 
khalifa wa tano katika makhalifa waongofu. 

Tukio hili linaonesha kuwa kuheshimu mipaka ya halali 
kunatosha kuleta furaha na kumuinua mwandamu kwenye 
daraja ya ukamilifu. Kinyume chake, kutotosheka na halali, 
kutochunga mipaka na kujiingiza kwenye haramu au mambo 
yenye kutia shaka ni jambo lisiloendana na mja mwenye 
utiifu. Mtume Muhammad (s.a.w) anasema kuhusiana na 
vitu vyenye kutia shaka, ambavyo haijulikani wazi kama ni 
haramu au la: 

"Acha kile ulicho na shaka nacho na uchukue kile usi- 
chokuwa na mashaka nacho."'’® 

Hata hivyo, haitakuwa sahihi kuitafsiri vibaya kanuni hii 
kwa kuvuka mipaka na kufikia hatua ya kuyaacha hata yale 
ya halali au kwa kuleta utata kuhusu mambo ya halali. 

Uislamu unataka uwastani na njia ya kati na kati katika 


65. Bukhari, Buyu 3; Tirmidhi, Qiyamah 60; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, III, 153. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


suala hili, kama ilivyo kwa masuala mengine. Lengo la Uis- 
lamu sio kumuwekea mipaka mwanadamu; bali lengo la 
Uislamu ni kumfanya mwanadamu aishi maisha ya utulivu, 
furaha na yenye uthabiti. Siri ya jambo hili hufikiwa kwa 
kuimarisha amani ya moyo itokanayo na chemichemi zote za 
uzuri. Hili linawezekana kwa kusikia, kuhisi na kuzifanyia 
kazi tabia na sifa safi za moyo wa Mtukufu Mtume (s.a.w) . 


Mtume Muhammad (s.a.w) hakuwa na dhambi. Lakini 
aliendelea kuswali usiku hadi miguu yake ikavimba na alien- 
delea kusoma Qur'an hadi alipochoka. Alimpenda, alimshu- 
kuru, alimwogopa, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu 
kuliko mwingine yeyote. 

Swala ni makutano kati ya mja na Mola wake. Ni chanzo 
cha furaha isiyo na kikomo kwa wanaompenda Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Waja huswali swala za sunna kwa lengo la 
kuendelea kupata ladha ya ibada. 

Ndani ya swala kuna kujisalimisha. Hii ndiyo sababu 
kwanza nafsi haipendi kuswali. Sifa hii tu inatosha kuonesha 
kuwa Uislamu ni dini ya kweli na kwamba swala ni aina ya 
hali ya juu kabisa ya ibada. 

Wale wote wanaoendeshwa na nafsi zao huwa hawai- 
kurubii swala, ilhali wale wasioweza kukivuka kizuizi cha 
nafsi zao hushikamana na swala. Swala ya kweli ni baraka 
waliyopewa watu wachache tu. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu analithibitisha hili kama 
ifuatavyo: 

- 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


"Watu wawili wanaweza kuswali eneo moja, lakini tofau- 
ti iliyopo kati yao ni sawa na tofauti iliyopo kati ya ardhi na 
mbingu."*’® 


Swaumu na funga ya Mfukufu Mfume (s.a.w), Nuru ya 
Ulimwengu, nayo pia ni mfano bora kwa umma wake. 

Mtume Muhammad mara nyingi alianza kufunga kabla 
hajala chochofe. Muda mwingine alifunga mfululizo bila 
kula jioni. Maswahaba wake walipotaka kufanya kama yeye 
aaliwaambia: 

"Hamna uwezo wa kufanya kama mimi."^^ 

Ibn Abbas (r.a) anasimulia kuwa Mfume (s.a.w) alikuwa 
akikaa masiku kadhaa mfululizo bila kula, na familia yake 
pia haikupafa kitu cha kula. Hata walipokula, chakula chao 
kilikuwa mkate wa shayiri tu.®® 

Anas ibn Malik (r. a) anasimulia kuwa siku moja Bibi 
Fatimah alimletea Mtume (s.a.w) mkate aliomuandalia. 
Akauliza: 

"Nini hiki?" 

Fatimah akajibu: 

"Mkate mzuri niliopika, sikuweza kula bila kukugawia." 

Fahari ya ulimwengu akajibu: 

"Huu ni mlo wa kwanza ambao baba yako atakula tangu 
siku tatu zilizopita." 

66. Abu Sa'id al-Shashi (d. 335), Musnad al-Shashi, I, 86. 

67. Bukhari, Sawm 20; Muslim, Siyam 55; Muwatta, Siyam 37; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, II, 128. 

68. Ibn Sa’d, aI-Tabaqat al-Kubra, I, 400. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Kwa mujibu wa Abu Hurayra, wakati mwingine mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alikuwa akifunga jiwe tumboni 
ili kupunguza ukali wa njaa.® 

Thamani kubwa ya funga hutokana na lengo lake, amba- 
lo ni kuapambana na "nafs " na kuidhibiti kwa hisia endelevu 
ya ibada. 

Hijjah, kwa upande mwingine ina lengo la kutoa mafun- 
zo katika tawakkul, kumtegemea Mwenyezi Mungu wa Ibra- 
him na Ismail (Rehma na amani ziwafikie), kumpiga mawe 
adui wa ndani aitwaye "nafs", na adui wa nje aitwaye "shay- 
tan"; kuacha tofauti zote za kitabaka kwa kuvaa vazi moja 
linalofanana na sanda na kutafuta kimbilie kwa Muumba; 
kujawa na khofu kwa kuliona tukio linalofanana na tukio 
la Siku ya Kufufuliwa, kuzileta pamoja jamii za Waislamu 
kutoka mbali; na kuimarisha undugu wa imani. 

Mfano bora wenye kuvutia ni Hijja na Hotuba Mwisho ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w) kwa ajili ya Hijjah ambazo ummah 
wake utazifanya hadi siku ya mwisho! 

Kwenye hotuba yake ya mwisho, Mtukufu Mtume (s.a.w) 
alitengeneza "mgawanyo wa upendo". Njia muhimu ya haki 
kati ya Waislamu ilionyeshwa na" muunganiko wa upendo". 

Taratibu za Hijjah huyageuza macho ya mtu kuyatazama 
maisha ya kimaanawi na kiroho; ibada hii adhimu imejaa 
ishara na maajabu ya upendo, ambayo 

Umar (r.a) aliacha kulibusu jiwe jeusi, al-Hajar al-Aswad 
kwa hofu ya kuwabughudhi Waislamu wengine. 

Vitendo na mawazo haya wakati wa Hijjah kunamleta 
69. Ibn Sa'd, al-Tabaqat al-Kubra, I, 400. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


mtu kwenye hali ya ana kwa ana ya kujiuliza na kuakisiwa 
katika maisha ya baadaye ya watu husika. Lengo pekee la 
amali hizi ni kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu. 

Maeneo Matakatifu ambayo Hijjah hufanyika ni mabus- 
tani ya kiroho ya ulimwengu Mtukufu . 

Arafat ni mahala pa msamaha na kimbilio. 

Muzdalifa ni mahala ambapo rehma hupata kuoneka- 
na, mahala palipotajwa kwenye Qur'an kama al-Mash'ar al- 
Haram7° 

Mina ni mahala pa kujinyenyekeza na kumtegemea 
Mwenyezi Mungu ambapo Ibrahim, Ismail, na mama yetu 
Hajar walimshinda Shaytan. 

Ka'bah ni mahala tunapozielekeza nyuso zetu wakati 
wa swala kwa amri ya Mwenyezi Mungu Mtukufu katika 
Qur'an: "Nawe sujudu na ujongee.” (Qur'an, Alaq, 96:19) Waka- 
ti huo huo, ni sehemu ambayo Waislamu wote ulimwenguni 
huelekeza nyuso zao wakati wa kuswali. Ni sehemu yan- 
apopatikana mapigo ya moyo wa ulimwengu wa Kiislamu. 

Mji wa Mtume (s.a.w), sehemu tunayoitembelea baada 
ya Makkah, ni sehemu ambayo moyo hufikiwa daraja za juu 
baada ya kupambwa na ishara za upendo. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) ndiye mtu pekee ambaye Mwenyezi Mungu alimuita 
"kipenzi changu". 

Kwa mujibu wa Imam Malik, eneo lenye kaburi la 
Mtume ndiyo tukufu zaidi ulimwenguni baada ya Ka'bah. 
Hii ni kutoka na kuwa ndiye aliyekuwa muongozo kwa wa 
wanadamu wote. 





70. Qur'an, Baqara, 2:198. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Ardhi hii Tukufu imekuwa ikipewa chakula cha kiroho 
na watu wenye imani tangu enzi za Adamu na kumwagiliwa 
kwa machozi yao. Maeneo haya, ambayo yamekuwa kama 
chemichemi za wahyi wa mitume, yamejaa kumbukumbu 
muhimu katika historia ya mitume. 

Kwa mukhtasari, amali ya Hijja ni ibada muhimu, 
ambayo, kama matendo mengine ya wajibu, humuongoza 
mja kwenye ukamilifu wa kidini. 

Hijjah ni ibada inayoiwezesha roho ya mja kupata utu- 
livu, mazingira ya kiasili, rangi na utambulisho. Ni iabda 
iliyojaa ishara za kimaanawi ambapo moyo hutakaswa na 
kusafishwa kwa mvua ya Baraka za kiroho na hatimaye kuu- 
fikia ukweli wake. 


Zaka ni kodi ya kidini iliyofaradhishwa juu ya wale 
wenye kipato cha kutosha ili kuwapa masikini. 

Hii ni muhimu ili kufanya mali nyingine zilizobaki ziwe 
halali kwa mmiliki. Mali hupata kuhamishwa kidogo kidogo 
kwenda kwa maskini. Ugawaji huu wa utajiri unasaidia 
kuleta usawa, uadilifu na uelewano katika jamii. 

Kinazingatiwa katika Zaka sio pato la mwaka, bali ni 
mali ya ziada aliyo nayo mtu husika. Kwa hiyo, pesa au 
bidhaa isiyotumika katika uwekezaji hutolewa. Kwa njia hii 
Uislamu unatoa msukumo kwa jamii kukusanya mali yote 
kutoka katika vitu na fedha. 



Hekima iliyopo kwenye zaka na sadaka ni kutoa suluhisho 
halisi la ukuaji usiokuwa na kikomo wa mali kulundikana 
kwa mtu mmoja ambao unaweza kugeuka kuwa donda 
ndugu. Zakat ni mfumo ambao husaidia kukuza uhusiano 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

na upendo wa dhati kati ya watoaji zaka na wapokeaji. Kwa 
maneno mengine, zaka ni haki ya masikini ya kutoka kwa 
matajiri, ni jambo linaloimarisha upendo baina ya pande 
mbili. Hili limeelezewa katika Qur'an, kama ifuatavyo: 

"Na katika mali ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba.” 
{Qur'an, Zariyat, 51:19) 

Adab ( adabu za kiislamu) ni jambo muhimu sana. Mtoaji 
anatakiwa amshukuru yule anayepokea kwasababu masikini 
wanawafanya matajiri waweze kutekeleza ibada ya wajibu 
na kupata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sadaka 
inayotelewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni hifadhi na 
kinga dhidi ya maradhi na matatizo mengine. 

Qur'an inaelezea umuhimu wa kutoa zaka na sadaka 

kwa kuseama kuwa, "Mwenyezi Mungu anazikubali sadaka . 

." (Tawba: 104) Vivyo hivyo, hadith imeeleza, "Sadaka hum- 
fikia kwanza Mwenyezi Mungu kabla ya kufika mikononi 
mwa masikini."^' 

Wakati wa kutoa sadaka ni muhimu kuepuka kiburi, 
majivuno, dharau na kujionesha. Vinginevyo, kinachotolewa 
hakitapokelewa na Mwenyezi Mungu, badala yake kita- 
potelea mikononi wa wanadamu na hakuna kitakachofika 
Akhera. Mtume Muhammad (s.a.w) alitoa mfano mzuri wa 
maisha ya kujizuia na raha za dunia na katika kutoa sadaka. 

Mama yetu Aishah (r.a) anasema: 

"Kamwe vyakula viwili havikuingia katika tumbo la 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wakati mmoja ndani ya 
siku moja. Alipokula nyama, hakula kitu kingine tena. Vivyo 


71. al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, IX, 109; al-Harawi, al-Arba'in fi dalail 
al-Tawhid, I, 74; al-Daylami, al-Firdaws, II, 2. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


hivyo, alipokula tende au mkate, hakuongeza kitu kingine."^^ 

Abu Nadr anasimulia yafuatayo: 

"Nilisikia kuwa mama yetu Aishah alisema: 

'Siku moja tulikuwa tumekaa na mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu. Baba yangu, Abu Bakr, akatuletea mguu wa kondoo. 
Ndani ya giza lile la usiku, tulijaribu kukata nyama. Mmoja 
akasema: 'hakuna mshumaa au taa?' Nikasema: 'kama 
tungekuwa na mafuta, tungekula nyama.'^^ 

Mtume Muhammad (s.a.w) alipenda sana kutoa sadaka. 
Siku moja alimwambia Bilal: 

"Ewe Bilal! Toa sadaka! Usiogope kuwa mmilki wa 
kiti cha Enzi ataipunguza mali yako kwa sababu ya kutoa 
sadaka."^^ 

Kwa hiyo, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) ali- 
kuwa hapendi kujilimbikizia mali. Hii ni kutokana na kuwa 
alitaka kuishi kama "mtume mtumishi", kama ilivyoelezewa 
katika hadith ifuatayo: 

"Niliambiwa nichague kuwa kati ya mtume mja au 
mfalme. Malaika Jibril alinidokeza kuwa niwe mnyenyekevu. 
Kwa hiyo, nikachagua kuwa mtume mja na kuomba kuwa 
"nishibe siku moja na siku moja niwe na njaa."^® 

Mtume Muhammad (s.a.w) alikataa kuingia nyumbani 
kwa binti yake Eatimah (r. a) kwa sababu aliipamba nyumba 
yake, na akamwambia: 

72. Ibn Sa'd, al-Tabaqat al-Kubra, I, 405. 

73. Ibn Sa'd, al-Tabaqat al-Kubra, I, 405. 

74. Ma'mar ibn Rashid, al-Jami', XI, 108; al-Bazzar, al-Musnad, IV, 204; al- 
Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, III, 86; al-Bayhaqi, Shabul-Iman, II, 118. 

75. ibn Hibban, al-Sahih, XVI, 280; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra,Vn, 48,49. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


"Si sahihi kwetu kuingia katika sehemu zilizopambwa."^'’ 

Mtume Muhammad (s.a.w) hakujivuna kwa sababu ya 
maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu aliyokuwa akiishi. 
Alikuwa akihesabu baraka za Mwenyezi Mungu juu yake 
huku akionesha unyenyekevu wa hali ya juu kwa kusema "la 
fakhr”'^, (sijifakharishi). 


Unyenyekevu wa Mtume wa Rehma 

Mara nyingi kusifiwa na kupongezwa sana na watu 
humfanya mtu kuwa kiburi. Vitu hivi viwili huwaaribu 
watu wengi. Ijapokuwa Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa 
mwanadamu bora kuliko watu wote na kusifiwa sana na 
Mwenyezi Mungu, aliwaomba maswahaba zake yafuatayo: 

"Niiteni 'mja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu'."^* 

Abu Usamah (r. a) anasimulia kuwa: 

'Hotuba ya Mtume (s.a.w) ilitoka katika Qur'an. Alien- 
delea kufanya dhikr na kuifupisha hotuba huku kuirefusha 
swala yake. Hakuona aibu kutembea na masikini, kinyume 
chake alifurahia kufanya hivyo."^^ 

Anas (r. a) anasimulia kuwa: 

"Mtume (s.a.w) alifanya dhikr mara kwa mara. Alifanya 


76 Abu Dawud, At'imah 8; Ibn Majah, At'imah 56; Ahmad ibn Hanbal, 
al-Musnad, V, 220-222. 

77 Tirmidhi, Manaqib 1; Ibn Majah, Zuhd 37; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, 1, 5, 281. 

78 Bukhari, Anbiya 48; Darimi, Riqaq 68; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, I, 23. 

79 Nasai, Jum'a 31; Darimi, Muqaddimah 13; Ibn Hibban, al-Sahih, 
XIV,333; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 671. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


utani mara chache sana. Alipanda punda, alivaa nguo zilizo- 
tengenezwa kwa sufu ngumu, alikubali mwaliko wa watum- 
wa, aliwatembelea wagonjwa na alihudhuria mazikoni. Siku 
ngome ya Khaibar ilipotekwa, alikuwa amepanda punda 
akiwa na kamba iliyotengenezwa kwaa majani ya mtende. 
Kadiri Mwenyezi Mungu alivyokuwa akimpa ushindi ndi- 
vyo alivyozidi kuwa mnyenyekevu na mwenye shukurani."*® 

Jarir (r. a) anasimulia kuwa: 

"Bwana mmoja alikuja mbele ya Mtume (s.a.w) siku 
Makkah ilipokombolewa. Bwana yule akaanza kutetemeka 
baada ya kuona haiba ya kiroho na kimwili ya Mtume (s.a.w). 
Mtume (s.a.w) alipomuona vile, alimwambia yule bwana 
kwa sauti ya upole: 

"Tulia, usiwe na wasiwasi! Mimi si mfalme. Mimi ni 
mtoto wa mwanamke wa kabila la Quraysh ambaye alikuwa 
akila nyama iliyokaushwa."*^ 

Amir ibn Rabi'a (r. a) anasimulia: 

"Siku moja, nilikuwa nikienda msikitini pamoja na 
Mtume. Kamba ya kiatu chake ilikatika njiani. Nikataka 
niitengeneze. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikataa kunipa 
ile kamba na kisha akasema: 

'Huu ni upendeleo (unaomfanya mtu awe juu ya wen- 
gine), sipendi upendeleo huu'."® 

80. Tirmidhi, Janaiz 32; Ibn Majah, Zuhd 16; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 506. 

81. Ibn Majah, At’imah 30; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 506; al-Tabarani, 
al-Mujamu 1-Awsat, II, 64. 

82. al-Bazzar, al-Musnad, IX, 263; Abu Dawud al-Tayalisi, al-Musnad, 
1,156; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, III. 174; al-Bayhaqi, Shu'ab al- 
Iman, III, 275. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mjumbe wa Mwenyezi Mungu(s.a.w) aliwapa muongo 
wanadamu wote ili waweze kupata furaha ya milele. 

Hii ilikuwa kama zawadi kutoka kwake kwa sababu 
hakuhitaji malipo yoyote kwa huduma hiyo kubwa aliyoitoa 
kwa ajili ya watu. 


Lengo hasa la dini ni kutengeneza watu safi wenye utam- 
buzi na hisia ya ndani kabisa. Hili hutokea kwa kutengeneza 
utambuzi wa kumuabudu Mwenyezi Mungu. Ukomavu huu 
hufikiwa kwa msisimko unaotokea ndani ya moyo kama ili- 
vyoelezwa katika aya ifuatayo: 

"Hakika Waumini ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mun5 
gu nyoyo zao hujaa khofu, na wanaposomewa Aya zake huwazidi- 
sha Imani, na wakamtegemea Mola wao mlezi." (Qur'an, Anfal, 8:2) 


Neno la Kiarabu linalotumika kumaanisha mwanadamu 
ni "insan" lenye uhusiano na neno"nisyan" (usahaulifu) na 
"uns" (urafiki). Kinyume cha"nzsi/fln"ni "dhikr" (kukumbuka), 
lililorudiwa zaidi ya mara 250 katika Qur'an Tukufu. Pindi 
mbegu ya dhikr inapopandikizwa katikati ya moyo, moyo 
huo huanza kumtambua na kumuabudu Mwenyezi Mungu. 
Siku zote wapendaji hawawasahau wale wanaowapenda. 

Daima huwaweka katika nyoyoni na ndimi zao. Nyoyo 
zinazotamani kufurahia maisha na uhai wa imani hudumisha 
dhikr isiyokuwa na kikomo. Huzama katika tafakuri kuhusu 
uumbwaji wa ardhi na dunia wakiwa wanatembea, wakiwa 
wamekaa au wakiwa wamelala, kama inavyoelezewa katika 
aya ifuatayo katika Qur'ani: 


"Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na 
wakikaa kitako na wakilala, na hufikiri kuumbwambingu na ardhi, 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


wakisema Mola wetu mlezi! Hukuviumba hivi bure. Subhanaka, 
UmetakasikalBasi tukinge na adhabu za moto'." (Qur'an, Aali imran, 
3:191) 

Moyo usiokuwa na utambuzi na utakaso huo hauwezi 
kuwa na shauku na Mwenyezi Mungu Mtukufu kama ili- 
vyoelezewa katika aya ifuatayo: 

“Basi ole wao wenye nyoyo ngumu zisio mkumbuka Mwenyezi 
Mungu!" (Qur'an, Zumar, 39:22) Aya hii inaonesha kuwa wale 
wote wanaojiweka mbali na dhikr hupoteza heshima na hadhi 
ya kuwa wanadamu. 

Wanadamu wamebeba sifa ya kuwa wenye kufanya 
ibada. Kwa hiyo, wanaweza kuabudu vitu au wakamuabu- 
du Mola wao. Kumuabudu Mwenyezi Mungu kunawalinda 
wanadamu dhidi ya kuwa watumwa wa vitu au matamanio 
binafsi. 

Mwenyezi Mungu, Mtukufu ametuasa kuhusu hili kati- 
ka aya ifuatayo: 

"]e umemuona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye Mungu 
wake?" (Qur'an, Jathiya, 45:23) 

Kuweka matamanio na mipango ya muda mrefu ndani 
ya akili ili kuyafanikisha baadaye, mipango inayoanga- 
lia ulimwengu huu pekee na kuusahau ulimwengu ujao, 
humpeleka mwanadamu kwenye mwisho wenye uchungu. 
Mtukufu Mtume (s.a.w ) anasema: 

"Tahadhari! Msifanye matamanio yenu na mipango yenu 
ya baadaye ikaongezeka kiasi kwamba ikawafanya msahau 
kifo! Vinginevyo nyoyo zenu zitakuwa ngumu. Fungueni 

- 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


macho yenu! Kinachosubiriwa kiko karibu sana!"®^ 

Salman al-Farisi aliyenufaika sana kutokana na ushauri 
wa Mtume (s.a.w) anasema: "Vitu vitatu hunifanya nicheke 
na vitu vitatu hunifanya nilie." Anaelezea kuwa miongoni 
mwa vitu vilivyokuwa vikimshangaza na kumchekesha ni 
mtu aliyekuwa anajiwekea mtarajio ya muda mrefu hali- 
yakuwa kifo kinamsubiri. 

Vile vile Mtukufu Mtume (s.a.w), anasema: "Japokuwa 
nguvu za mtu mzee hudhoofika, lakini tamaa na matamanio 
yake kuhusu matarajio ya baadaye (tul al-amal) huendelea 
kuimarika."*'‘ FFadith hii inaonesha kuwa tamaa na mata- 
manio ya maisha yajayo ni vikwazo viwili ambavyo hakuna 
moyo wa mwanadamu unaoweza kuviepuka. FFata mwili 
ukizeeka na kuwa dhaifu wanadamu wanatamani kuwa 
wadogo, kwa sababu roho zao zina sifa ya kutokufa. FFivyo, 
daima wanadamu hutaka kuendelea kuwa wadogo na wana- 
jutia kupoteza ujana wao pindi wanapozeeka. Matokeo yake 
wanakuwa watumwa wa tamaa isiyokuwa na mwisho. 

Kama ambavyo udongo mkavu hufyonza maji ya mvua 
yanayoudondokea, nafsi ya mwanadamu hutamani kuzi- 
fyonza raha zote za dunia. Lakini wanadamu hawarudishi 
fadhila, kama ardhi ifanyavyo kwa mvua kwa kutoa matim- 
da. Kwa kushindwa kwao kutoa matunda ya sadaka nyoyo 
zao huwa ngumu kwa sababu ya ukosefu wa uadilifu na 
kuwa watumwa wa manufaa ya duniani. 


83. Ibn Majah, Muqaddimah 7; Ma'mar ibn Rashid, al-Jami', XI, 116; al- 
Qudai, Musnad al-Shihab, II, 263; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, 
VIII, 31. 

84. Bukhari, Riqaq 5; Muslim, Zakat 114. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Lengo la kuumbwa kwa sifa mbaya ndani ya maumbile 
ya mwanadamu ni ili kumpima na kumtahini. Kwa sababu 
hii, aya ifuatayo katika Qur'an inasema, "Na kwa nafsi na kwa 
aliyeitengeneza! Kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake, 
Hakika amefanikiwa aliyeitakasa, Na hakika amekhasiri aliyeiviza.” 
(Qur'an, Shams, 91:7-10) 

Daraja ya juu ya wanadamu, ambao wameumbwa na 
uchangamano mgumu na utambuzi wa hali ya juu, hufikiwa 
kwa kumtii Mwenyezi Mungu tu na kwa kuyatumia maisha 
yao katika kuzilinda nafsi zao dhidi ya mauovu. 

Shambulio la Tabuk lilikuwa na changamoto nyingi. 
Maswahaba walitembea mamia ya kilometa wakati wa kwen- 
da na wakati wa kurudi nyumbani. Walipokaribia Madina, 
hata sura zao zilibadilika kwa sababu ya njaa; ngozi zao zili- 
gandamana kwenye mifupa, nywele na ndevu zao zilikuwa 
zimechakaa. Mtume Muhammad (s.a.w) akasema: " sasa 
tumetoka katika vita ndogo kwenda vita kubwa!.." Maswa- 
haba waliuliza kwa mshangao mkubwa: "Ewe Mjumbe wa 
Mwenyezi Mungu! Kuna vita ngumu zaidi kuliko hii ambayo 
tumetoka kupigana?" Mtume Muhammad (s.a.w) akasema: 
"Sasa tunakwenda katika vita kubwa (vita dhidi ya nafsi)..."*® 

Vita dhidi ya nafsi hufundishwa kupitia malezi na 
mafunzo ya moyo. Lengo la vita hii ni kuinua na kukuza 
maadili na kumsaidia mwanadamu kufikia kwenye daraja ya 
ukamilifu, yaani al-insan al-kamil. 

Siri hii yaweza tu kugundulika kupitia ukweli utokanao 

85. al-Bagdadi, Tarikhu Bagdad, XIII, 523; [Baadhi ya matoleo ya hadith 
hii yamesimuliwa kutoka kwa IbRahim ibn Abi 'Abla kama hadith 
maktuu, Tazama; al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, II, 144; al-Zahabi, Siyar 
a’lam al-nubala, VI, 325]. 

- 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

na Muhammad (s.a.w). Mwanadamu anaposhindwa kugun- 
dua sababu ya kuumbwa kwa ulimwengu huu, ulimwengu 
hummeza. Asiyetambua kwa nini amekuja hapa duniani hui- 
shi bila kuujua muundo adhimu mwanadamu. Wala hatawe- 
za kulitambua lengo la Mwenyezi Mungu kumuumba mwa- 
nadamu. Atashindwa kuelewa maana ya kuwa khalifa wa 
Mwenyezi Mungu Ardhini. Lakini wale wanaofanya jitihada 
za kuwa makhalifa wa Mwenyezi Mungu ardhini hugeuka 
kuwa jicho la Mola na sikio Lake.*® Lengo lao kafika maisha 
ni kuungana na Mwenyezi Mungu. 


Kafika ulimwengu huu, baadhi ya vitu haviwezi kue- 
lezewa kikamilifu na akili ya mwanadamu pekee. Hafa 
maneno yefu nayo yanahitaji maneno mengine kuyaelezea. 
Tunapojaribu kuelezea jambo lisiloelezeka kwa kutumia njia 
zisizoeleweka, je tunakuwa hatusahau kwamba Mwenyezi 
Mungu pekee ndiye asiyeelezeka hasa na akili za mwan- 
adamu? Mwenyezi Mungu ndiye pekee aisiyeelezeka kabisa 
katika ulimwengu huu. Tunaweza tu kumjua kwa kiwango 
tunachopata upendo na hekma, na kwa kiwango chetu cha 
kujisalimisha kwake. 

Uwezo wa akili una mipaka. Ni kwa kutumia moyo ndipo 
tunapoweza kwenda nje ya mipaka ya akili, mahali ambapo 
kuna siri mbalimbali za ulimwengu. Nabii Ibrahim (a.s) alil- 
ielezea hili kama ifuatavyo. Alisema: “Nimesilimu, nimenyenyekea 
kwa Mola wa walimwengu wote." (Our'an, Baqara, 2:131) 

Imamu Ghazzali anasimulia uzoefu wake kuhusu suala 


86 Bukhari, Riqaq 38; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 256; Ibn 
Hibban, al-Sahih, II, 58; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, III, 346. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


hili kama ifuatavyo: "Niliinyoosha akili yangu mpaka ili- 
pokaribia kufyetuka. Nikabaini kuwa ina kikomo. Haiwezi 
kuendelea hadi kwenye kitu cha mwisho kabisa ikiwa peke 
yake. Nilihisi uchizi na nilikaribia kupoteza akili zangu. 
Mwishowe, nilikimbilia kwenye Baraka ya kiroho ya Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w). Kila kitu kikawa wazi. Nika- 
gundua siri na kusalimika."'®^ 

Vivyo hivyo, Ibrahim (s.a.w) alisema: "Ninakwenda kwa 
Mola wangu mlezi yeye ataniongoa!” (^uhan, Saffat, 37:99) 

Naye Mawlana Jalaluddin Rumi pia anaelezea ukomo 
wa akili kama ifuatavyo : "Akili humpeleka mtu kwa daktari. 
Baada ya hapo, mtu anatakiwa akisalimishe kwa daktari."** 

Kwa ufupi, tunalosema hapa ni kuwa siri za Mtume ziko 
nje ya kiwango cha uelewa wa akili ya mwanadamu. 

Staha, Huruma na Uungwana katika Maisha ya Mtume 
wa Rehma 

Kwa mujibu wa ripoti zisizohesabika kutoka kwa mas- 
wahaba, Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa mtu bora kabi- 
sa kuliko wanadamu wote kwa tabia na staha. Mara zote 
alitabasamu. Kulikuwa na mnga'o na nuru iliyotokeza usoni 
mwake. 

Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa na moyo safi kiasi 
kwamba siku moja alipomwona bwana mmoja akitema mate 
chini, uso wake mtukufu ukawa mwekundu na kisha akaina- 
ma. Maswahaba wakakimbia na kufunika yale mate. Kisha 

87. Ghazali, Abu Hamid, al-Munqiz min al-Dalal, (Beirut, 1988), uk. 60. 

88. Rumi, Jalaladdin, Mathnawi Ma'nawi, (Tehran, 1378), v.IV, 3323. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) akaendelea na safari 
yake. 

Mtume Muhammad (s.a.w) anasema kuwa mavazi safi 
ni kiashirio cha thamani ya juu ya Muislamu mbele za 
Mwenyezi Mungu. Aliusia kuvaa mavazi meupe. Alipen- 
delea nguo yenye rangi nyeupe. Hii ni kwa sababu, nguo 
nyeupe ni safi, nzuri na iliyobarikiwa. Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu, ambaye aliusia kuvaa mavazi nadhifu na kuchukia 
mavazi machafu, hakupenda nywele zisizokuwa maridadi 
wala ndevu chafu. Kwa mfano, siku moja mtu mwenye 
nywele na ndevu chafu ambazo hazijachanwa alikuja msiki- 
tini kwa Mtume . Huku akiashiria kwa mkono wake, alimpa 
Yule bwana ujumbe wa kuzitunza nywele pamoja na ndevu 
zake. Yule bwana akafanya kama alivyoagizwa na Mtume 
(s.a.w) akasema: "Huoni kuwa hivyo umependeza kuliko 
kuonekana kama shetani mwenye nywele na ndevu chafu?"*^ 

Siku moja, Mtume (s.a.w) alimuona bwana mwingine 
mwenye nywele na ndevu chafu. Kwa mshangao, akauliza: 
"Kwa nini bwana huyu haoshi wala kuchana nywele zake?"®® 

Umar ibn Khattab (r. a) anasimulia kuwa: 

"Fedhuli wa Kibedui alibisha hodi kwa Mtume Muham- 
mad (s.a.w) mara tatu kwa sauti ya juu. Mara zote, Mtume 
(s.a.w) aliendelea kumstahi licha ya ufedhuli wake na aka- 
muitika, 'karibu tafadhali'. 

Siku nyingine, alimwambia bwana mmoja aliyekuja 
akiwa amevaa nguo chafu: 

89. Muwatta, Shar 7; al-Bayhaqi, Shu'ab al-iman, V, 225. 

90. Abu Dawud, Libas 13; Nasai, Zinah 60; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, ID, 357 

91. Tirmidhi, Zuhd 50; Ahmad ibn Hanbai, al-Musnad, IV, 239; Nasai, 
al-Sunan al-Kubra, VI, 344; al-San'ani, al-Musannaf, I, 206. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Una pesa? Vipi kuhusu kipato chako?" 

Yule bwana alipomwambia kuwa alikuwa na pesa na kip- 
ato kizuri, Mtume akamwambia: "Kama Mwenyezi Mungu 
amekupa mali, anapenda akuone na athari ya mali hiyo!"^^ 

Katika hadith nyingine anasema: "Mwenyezi Mungu ana- 
furahi kuona athari za mali alizompa mja wake."®^ Matukio 
haya yanaonesha vizuri kabisa jinsi usafi wa moyo na maisha 
ya nje vinavyokamilishana katika Uislamu. 

Ili kujilinda na kiburi na majivuno, Muislamu anayevaa 
nguo mpya anatakiwa atambue kuwa ni zawadi kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu na aombe dua kama Mtume (s.a.w) 
alivyofanya: 

"Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenivika nguo hizi 
ijapokuwa sikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ewe Mwe- 
nyezi Mungu! Ninakuomba baraka tele kwa nguo hizi na 
kwa kazi ninayofanya nikiwa nimezivaa. Ninajilinda kwako 
dhidi ya shari ya mavazi haya na shari inayoweza kutendeka 
kutokana na kazi ya mavazi haya..."^'* Kwa kuomba hivyo, 
Mtume (s.a.w) alitaka kutumia kila kitu katika njia ya Mwe- 
nyezi Mungu. 

Vile vile, Mtume Muhammad (s.a.w) alionya dhidi ya 
moto wa jahannamu kwa kueleza kuwa wale wote wanaovaa 
kwa kiburi, majigambo, dharau na kujiona, watavaa vazi la 
aibu siku ya mwisho. 

92. Nasai, Zinah 54; Tirmidhi, Birr 63; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 
137; Ibn Hibban, al-Sahih, XII, 234. 

93. Tirmidhi, Adab 54; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 311; al-Hakim, 
al-Mustadrak, IV, 150. 

94. Abu Dawud, Libas 1; Tirmidhi, Da'avat 55; Ibn Majah, At'imah 16. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Abdullah ibn Amr, (r. a), anasimulia kuwa Mtume 
Muhammad (s.a.w) hakuwahi kutumia maneno machafu 
kama yanayotumika katika lugha za kila siku. 

Mtume (s.a.w) anasema, "Mambo yanayoonekana mado- 
go kuhusu heshima, yale mnayoyachukulia kirahisi rahisi, 
yatakuwa muhimu sana siku ya hukumu." 

Siku moja Abu Dharr al-Ghifari alimwifa Bilali "mtofo 
wa mwanamke mweusi." Pindi Mfukufu Mfume (s.a.w) ali- 
posikia, alimwambia Abu Dharr al-Ghifari: "Ewe Abu Dharr! 
Hakika bado umebeba afhari za zama za ujinga, zama za 
Ujahliyya."'^^ Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliwahu- 
dumia wageni wake yeye mwenyewe, kama heshima kwao. 
Hakuvunja kanuni za uungwana hafa alipokuwa mtofo. Ali- 
julikana kwa huruma na ukaribu wake kwa masikini, may- 
afima, wajane na wafu wasiokuwa na ndugu wa kuwasaidia.®^ 

Anas (r. a) anasema: "Nilimtumikia Mtume Muhammad 
(s.a.w) kwa miaka kumi. Hakuwahi kunikemea kwa kuni- 
uliza, 'kwa nini umefanya hivi?' pale ninapofanya kosa."^* 

Huruma yake iliwafikia hafa mafeka wa vifa. Aliamuru 
wafendewe wema. 


Huruma ya Mfume (s.a.w) iliwajumuisha viumbe wofe. 
Alipomwona mtofo, uso wake ulijawa na furaha na ali- 


95 Tirmidhi, Birr 61; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 193; Ma'mar ibn 
Rashid, al-Jami’, XI, 146; al-Qudai, Musnad al-Shihab, I, 274. 

96 Bukhari, Iman 22; Muslim, Ayman 38; Abu Dawud, Adab 124; 
Tirmidhi, Tafsir Surah 22,1; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 161. 

97 Bukhari, Nafaqat 1; Muslim, Zuhd 41-42. 

98 Muslim, Fadail 51; Abu Dawud, Adab 1; Darimi, Muqaddimah 10. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


wabeba watoto wa maswahaba zake mikononi mwake na 
kuwakumbatia. Hakusita kuwasalimia watoto, alicheza nao 
na kuwafanyia utani. Alipoona kundi la watoto wakiwa 
wanakimbia alijiunga na kuanza kukimbia nao. 

Mtume huyu aliyetumwa kama Rehma kwa ulimwengu, 
alikuwa akiwachukua watoto juu ya ngamia wake pindi 
alipokutana nao. Anas (r.a) anaelezea mwenendo wake 
kama ifuatavyo: "Sikuwahi kuona mtu anayeheshimu haki 
za familia yake na watoto zaidi ya Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w)."®® 

Aishah (r. a) anasimulia kuwa siku moja, Mtume Muham- 
mad (s.a.w) alikuwa akicheza na wajukuu zake. Bedui mmoja 
alipokuja na kuona vile akashangaa. Akauliza: "Ewe Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu! Je, huwa unawabusu watoto? Sisi 
huwa hatubusu watoto wetu. Na wala huwa hatuchezi nao." 
Kiongozi wetu (s.a.w) akamwambia: 

"Kama Mwenyezi Mungu ameondoa huruma na hisia 
katika moyo wako, nikufanyie nini?"^® Maneno haya yana- 
onesha msimamo wa Uislamu katika kuamiliana na watoto. 

Mtume Muhammad (s.a.w) alimuweka mtoto wa Zayd, 
Usamah, na mjukuu wake, Hasan, kwenye magoti yake na 
wakati akiwakumbatia, alisema: "Ewe mola wangu! Wape 
Rehma na furaha watoto hawa! Kwasababu ninapenda 
wapate Rehma na furaha."^°^ 

Alikataza pia kuwalaani watoto. Hizi ni baadhi ya dalili 

99. Muslim, Fadail 63; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 112; Ibn 
Hibban, al-Sahih, XV, 400; aI-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, II, 263. 

100. Bukhari, Adab 18; Muslim, Fadail 64; Ibn Majah, Adab 3; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, VI, 56, 70. 

101. Bukhari, Adah, 18; Muslim, Fadail 64. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


ya huruma yake isiyokuwa na kikomo kwa watoto. 

Mtoto akilia wakati mama yake anaswali, Mtume alim- 
ruhusu mama yake afupishe swala ili ambembeleze kwanza 
mtoto hadi anyamaze.'*’^ 

Aliswali usiku kucha, huku akilia kwa ajili ya Ummah 
wake.'°^ Alijitolea maisha yake yote ili kuwaokoa wanadamu 
dhidi ya moto wa jahannamu.^“^ Hizi ni baadhi ya ishara za 
huruma yake kubwa. 

Mwenendo wa Mfano kwa Watu 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alikuwa bora wa 
kuigwa, si tu kwa maneno yake, bali zaidi kwa matendo 
yake. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alikuwa mfano 
bora kwa watu katika nyanja zote za maisha. Alimheshimu 
kila mtu. Huruma yake kwa kila kiumbe haikuwa na kikomo. 
Hakuacha kuwafanyia wema na ukarimu hata makafiri. 

Jabir ibn Abdullah anasimulia, "Siku moja, watu waliku- 
wa wamebeba maiti. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
akasimama. Nasi pia tukasimama. Baadaye, tukasema: 

"Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Ilikuwa maiti ya 
Myahudi!" 

Akajibu: 

102. Bukhari, Azan 65; Muslim, Salat 191; Abu Dawud, Salat 123; Tirmidhi, 
Salat 159; Nasai, Imamah 35; Ibn Majah, Iqamah 49; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, III, 109. 

103. Muslim, iman 346; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 127; Ibn 
Hibban, al-Sahih, XVI, 217. 

104. Bukhari, Riqaq 26; Muslim, Fadail 17. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Je, yeye sio mwanadamu?"^®® 

Alikuwa rehma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
alikuwa ishara ya jina la Mwenyezi Mungu la al-Rahman, aliy- 
etumwa kwa ulimwengu wote. Maisha yake yalikuwa mfano 
halisi wa kanuni ya "vipende viumbe kwa ajili ya Muumba." 

Siku moja Maswahaba, kutokana na mateso waliyo- 
tendewa na makafiri, walimtaka Mtukufu Mtume (s.a.w) 
aombe dua kuwalaani maadui wa Uislamu. Katika kuwajibu, 
Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 

"Sikuja kwa ajili ya kulaani; nimekuja kama Rehma."'®*’ 

Dua aliyowaombea maadui zake wakubwa ilikuwa kama 
ifuatavyo: "Ewe mola wangu! Hawajui wafanyalo! Wape 
uongofu!"^®^ 

Abdullah Ibn Ubayy alikuwa kiongozi wa wanafiki wa 
Madina. Yeye na wafuasi wake, wlimsaliti Mtume (s.a.w) siku 
ile muhimu sana kwa kujitenga na jeshi la Waislamu wakati 
wakielekea katika vita ya Uhud. Pia, alimsaliti Mtume (s.a.w) 
na umma wa Kiislamu katika matukio mengine mengi. 

Kutokana na hekma ya Mwenyezi Mungu, mtoto wa 
Abdullah alikuwa tofauti na baba yake, alikuwa muumini wa 
kweli. Wakati Abdullah ibn EJbayy alipofariki, mwanae ali- 
kuja kwa Mtume kumuomba kanzu yake ili akaifadhi maiti 
ya baba yake, kwa matumaini kuwa atapata Baraka kutokana 
na kanzu hiyo. Mtukufu Mtume (s.a.w) hakumvunja moyo 

105. Bukhari, Janaiz 50; Muslim, Janaiz 81. 

106. Muslim, Jihad 104; Abu Yaia, al-Musnad, XI, 35; al-Bayhaqi, al-Sunan 
al-Kubrd, III, 352; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, III, 223. 

107. Bukhari, Anbiya 54; Muslim, Jihad 104; Ibn Majah, Fitan 33; Ibn 
Hibban, al-Sahih, III, 254. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


swahaba wake, alimpa kanzu yake ili akaihifadhi maiti ya 
mnafiki ambaye pia mhusika mkuu katika tukio la Ifk, tukio 
la kashfa dhidiya bibi Aisha (r.a), mke wa Mtukufu Mtume 
(s.a.w).^”® 

Je, inawezekana kutafuta mfano hai sawa na huo wa utu 
na wema katika historia ya ulimwengu? 

Muhammad (s.a.w) alikuwa mfano bora kabisa wa hur- 
uma. Siku moja alikuwa akiswali, akamsikia Bedui mmoja 
akiomba dua: "Ewe mola wangu! Mbariki Muhammad na 
mimi tu, na si wengine!" Baada ya kumaliza swala, Mtume 
akamwambia: "Unafanya yaliyo makubwa kuwa madogo."^® 

Mtume (s.a.w) hakuwa mtu wa zama na watu walioishi 
karibu naye tu. Alisimama katika nafasi ambayo aliweza 
kuwaunganisha wanadamu wote chini ya bendera ya upen- 
do, huruma na furaha, kwa kuwaunganisha katika nuru ya 
Uislamu na kwa kuyabadilisha mazingira ya nyoyo ngumu, 
mazingira ya umimi na ubaguzi. Mafanikio aliyoyapata kati- 
ka eneo hili ni ukurasa unaong'aa zaidi katika historia ya 
mwanadamu. 

Kwa mtazamo huu, alikuwa mwalimu na mlezi bora 
kabisa kwa wanadamu wote kutokana na malezi ya kimungu 
aliyoyapata. Madhalimu, walikuwa wakiwazika mabinti zao 
wakiwa hai na kuwatendea unyama watumwa wao, walipata 
uongofu chini ya kuba la rehma yake. Malezi haya yalikuwa 
na athari kubwa mno kiasi kwamba baadhi ya watu hawa 
walipata utimilifu na maadili yaliyowawezesha kuwa watu 

108. Bukhari, Janaiz 23; Muslim, Munafiqun 4; Abu Dawud, Janaiz 1; 
Nasai, Janaiz 40; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad II, 18. 

109. Bukhari, Adab 27; Ibn Majah, Taharah 78; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, II, 239. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


bora na wenye kuheshimika mno ulimwenguni. 


Mtume wetu Muhammad (s.a.w) aliwasaidia watu wote 
bila ubaguzi na kulingana na mahitaji yao. Tukio lifuatalo 
linaakisi mwenendo huu. 

Siku moja Bedui alimjia Mtume ili ampe msaada. Alimpa 
kila alichokuwa nacho na kumuuliza: "Je umeridhika?" 

Bedui huyo ambaye hakuwa na haya akajibu: "Hapana! 
Haujanipa vya kutosha!" 

Hapo, baadhi ya maswahaba walikasirishwa na ile tabia 
na walitaka kumgombeza. Lakini, Mtukufu Mtume (s.a.w), 
aliwakataza kufanya hivyo. Alimchukua yule Bedui hadi 
nyumbani kwake. Akampa yule Bedui sadaka nyingi zaidi 
na kumuuliza: 

"Je hizi zitakutosha?" 

Mara hii yule Bedui alikuwa na furaha. Akajibu: "Ndio! 
Mwenyezi Mungu akupe Baraka tele kwa niaba yangu, famil- 
ia yangu na ndugu zangu!" 

Kisha, Mtume (s.a.w), alitaka kuondoa hisia mbaya ili- 
yokuwepo kati ya Bedui na Maswahaba wake, akamwambia: 

"Umesema ulichoweza kusema pale mwanzo kwasababu 
ulifikiri tulichokupa kilikuwa hakikutoshi. Kwa sababu hii, 
maswahaba wangu wanaweza kuwa wamekufikiria vibaya. 
Kwahiyo tutakaporudi kwao rudia kama ulivyosema ili hisia 
zao mbaya ziondoke nyoyoni mwao." 

Waliporudi pale walipokuwa maswahaba, Bedui 
alimgeukia Mtume (s.a.w) na kumwambia: "Mwenyezi 

- 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mungu akupe Baraka tele kwa niaba yangu, familia yangu 
na ndugu zangu!!" 

Baada ya yule Bedui kuondoka, Mtume (s.a.w) aliwa- 
geukia maswahaba wake na kuwaambia : "Tukio hili lili- 
lotokea kati yangu mimi na huyu Bedui ni sawa na tukio la 
mtu ambaye ngamia wake amemtoroka. Pindi kundi la watu 
walipomkimbiza ngamia yule ili kumkamata, ngamia yule 
alizidi kuingiwa na hofu. Kisha mmiliki wa ngamia yule 
akawaita wale watu: "Tafadhali niacheni mimi na ngamia 
wangu! Namjua kuliko nmavyomjua nyinyi na namtendea 
wema kuliko nmavyomtendea nyinyi." Akamfuata ngamia 
wake peke yake. Akaokota tende na kumpa yule ngamia. 
Yule ngamia akasogea na kumfuata. Akaweka shogi juu ya 
yule ngamia, akapanda na kuondoka. Vivyo hivyo, kama 
ningewasikiliza pindi yule Bedui aliposema kile alichoweza 
kusema, Bedui yule masikini angekwenda katika moto wa 
jahannamu."^'® 

Kauli hii ni muhimu sana kutokana na ujumbe iliyoube- 
ba kuhusu malezi ya mwandamu. Ni muhimu sana kuzinga- 
tia saikolojia ya mwanadamu. Kisha njia inayoelekea kwenye 
moyo wa mtu husika hupata kugunduliwa. 

Mtu anayetaka kufikia lengo lake hana budi kupita 
katika njia hizi. Vinginevyo, jududi yake ya kutoa mafunzo 
na malezi itazaa matokeo hasi na kuongeza tabu na mashaka. 

Funzo lingine tunalojifunza katika tukio hili ni kama 
ifuatavyo: wanadamu hughilibiwa na wema na ukarimu kwa 
sababu wameumbwa wadhaifu. Mtu akifanyiwa ukarimu. 


110. al-Marwazi (d.294), Ta'zim 
Majma'alzawaid, IX, 160. 


qadr al-salat, II, 931; al-Haythami, 







MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kama akiwa adui yako, atapunguza uadui; kama sio adui au 
rafiki yako hugeuka kuwa rafiki; na kama ni rafiki yako basi 
huzidi kuwa rafiki wa karibu. 

Wahenga wetu wanasema: "Ukarimu wa hata kikombe 
cha kahawa hukumbukwa kwa shukurani kwa miaka aro- 
baini." 

Staha na Adabu za Mtume wa Rehma (s.a.w) kwa 
Masikini 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa na huruma na upole wa 
hali ya juu kwa masikini ili kufidia ukosefu wa mali walio- 
kuwa nao. Abdullah ibn Amr anasimulia kisa kifuatacho: 

"Siku moja, Mtume (s.a.w) alikuja msikitini. Masiki- 
ni walikuwa wamekaa kwenye kona moja. Alienda kukaa 
pamoja nao kama ishara ya kuonesha heshima aliyokuwa 
nao kwao. Aliongea nao na kuwaambia: 'Habari njema kwa 
masikini wahamiaji! Wataingia katika bustani za pepo miaka 
arobaini mapema zaidi kuliko matajiri. Hesabu ya maskini 
siku ya hukumu itaisha haraka kuliko ile ya matajiri kwa 
sababu hawana mali wala fedha'."^^' 

Mara kwa mara, Mtume (s.a.w) alikuwa akiomba dua 
ifuatayo kutokana na wasiwasi wake kuhusu mzigo mzito wa 
hesabu siku ya Kiyama: 

"Ewe mola wangu! Nifanye niishi kama masikini. Nijaa- 
lie nife kama masikini. Nifufue kati ya watu masikini."^'^ 

111. Tirmidhi, Zuhd 37; Darimi, Riqaq 118; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, III, 63; Nasai, al-Sunan al-Kubra, III, 443; al-Bayhaqi, al- 
Sunan al-Kubra, VII, 12. 

112. Tirmidhi, Zuhd 37; Ibn Majah, Zuhd 7; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 
358; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, VII, 12 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mitume wote wataingia peponi. Lakini, kila mmoja atau- 
lizwa kuhusu neema walizopewa na ujumbe walioaminiwa 
kuufikisa kwa ummah wao. Aya ifuatayo katika Qur'an 
anaelezea kuwa kila mtu, hata mitume wataulizwa: 

"Na kwa yakini tutawauliza wale waliopelekewa ujumbe napia 
tutawauliza hao Wajumbe.” (Qur'an, Araf, 7:6) 

kwa mfano, Nabii Suleiman (s.a.w) ataingia peponi 
baada ya mitume wengine wote kwa sababu alipewa utajiri 
na ufalme, kwa hiyo hesabu yake itachukuwa nuda mrefu 
sana. 

Kulikuwa pia na maswahaba wa Mtume (s.a.w) walio- 
kuwa matajiri pia. Walisifiwa na Mtukufu Mtume kwa kuzi- 
toa mali na nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Pia 
Mwenyezi Mungu aliwapa habari njema katika aya ifuatayo: 
"Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao 
na mali zao kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika 
njia ya Mwenyezi Mungu wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi 
aliyojilazimisha kwa haki katika Taurati, na Injili na Qur'an, Na 
nani atimizae ahadi kuliko Mwenyezi Mungu?Basi furahini kwa 
biashara yenu mliofanya naye. Na huko ndiko kufuzu kukubwa.” 
(Qur'an, Tawba, 9:111) 


Miongoni mwa watu waliokuwa na mali rafiki wa kari- 
bu sana wa Mtukufu Mtume , Abu Bakr, ambaye licha 
ya utajiri wake aliishi maisha ya unyenyekevu. Ametajwa 
na Mwenyezi Mungu katika Qur'an kama "wa pili kati 
ya wawili."Aliheshimika sana kati ya wafanyabiashara wa 
Kiquraysh. Kwa mujibu wa bibi Aishah (r. a), Abu Bakr alipo- 
fariki dunia hakuacha dirham (fedha) wala dinar (dhahabu). 

- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Aliacha tu ngamia na mtumwa aliyejua kutengeneza upanga. 

Katika wosia wake kwa binti yake, alisisitiza kuwa mtum- 
wa huyu akabidhiwe kwa Umar, Khalifa wa pili baada yake. 
Alitumia utajiri wake kwa njia yenye faida, kwa kuifumia 
kafika kumhudumia Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na alitu- 
mia fedha zake kwa ajili ya dini. Kafika miaka ya mwanzo ya 
Uislamu, ambacho kilikuwa kipindi kigumu sana, alifumia 
mali zake kuwanunua na kisha kuwaacha huru wafumwa 
wa Kiislamu ambao walikuwa wanafeswa vikali na wamiliki 
wao wa kikafiri kwa kuukubali Uislamu. 

Ufajiri wake haukumzuia kuishi maisha ya kujizuia na 
raha za dunia, au zuhd. Kinyume chake, kwa kufumia mali 
yake kikamilifu, alikuwa mmoja wa mifano mikubwa ya 
namna ya kuishi maisha ya kuipa kinyongo dunia licha ya 
ufajiri wake. Kwasababu hii mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
aliuheshimu ufajiri wake na kumwambia: 

"Tumelipa vyofe fulivyopafa kufoka kwa wafu isipoku- 
wa vya Abu Bakr. Msaada wake kwefu ni mkubwa sana kiasi 
kwamba Mwenyezi Mungu ndiye afakayemlipa kwa hili siku 
ya hukumu. Sijafaidika na mali ya mtu kama nilivyofaidika 
na mali ya Abu Bakr. Kama ningeambiwa nichague rafiki 
basi ningemchagua Abu Bakr."^^^ 


Mfume Muhammad (s.a.w) anasema: "Wanadamu wofe 
ni sawa kama meno ya chanuo isipokuwa wanafofaufiana 
kafika kumcha Mungu."^^'‘ 

113. Tirmidhii Manaqib 15; Ibn Majah, Muqaddimah 11; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, II, 253, 366; Ibn Hibban, al-Sahih, XV, 273. 

114. al-Qudai, Musnad al-Shihab, 1,145; al-Hatib al-Bagdadi, Tarikhu 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Hapo mwanzo, Maswahaba walikuwa wamegawanyika 
kikabila, rangi, mtwana na mtumwa, tajiri na masikini. Wali- 
kuwa wamegawanyika katika matabaka na kila mmoja ali- 
kuwa tayari kumwaga damu ya mwenzie. Lakini baada ya 
kupata neema ya kuukubali Uislamu waliishi katika maz- 
ingira ya undugu uliojaa upendo chini ya Baraka kubwa ya 
msingi mkuu ulioelezwa katika hadith hii. Tukio lifuatalo 
litaelezea zaidi juu ya hili. 

Baada ya kukombolewa kwa Makkah, Mjumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu (s.a.w) alifanya uamuzi wa kuwashambulia 
Warumi kwa mara ya pili. Alimchagua Usamah mtoto wa 
Zayd kuwa kamanda wa jeshi. Usamah alikuwa na miaka 
ishirini na moja na alikuwa ni mtoto wa mtu aliyewahi kuwa 
mtumwa. Safari ya kuondoka kwa jeshi ilichelewa kwa saba- 
bu ya kifo cha Mtukufu Mtume (s.a.w). 

Lakini khalifa mpya, Abu Bakr, akaliagiza jeshi liendelee 
na kazi yake kama ilivyopangwa na Mtukufu Mtume (s.a.w) 
kabla ya kifo chake. Baadhi ya maswahaba wakubwa wa 
Mtume na masharifu wa Kiquraysh walifuatana na kamanda 
huyu mdogo mwenye miaka ishirini na moja. Hata Abu Bakr, 
licha ya kuwa Khalifa, alimsindikiza hadi mwisho wa Madi- 
na huku akitembea kwa miguu. Usamah akateremka juu ya 
farasi wake na kumtaka Abu Bakr apande juu ya farasi huyo. 
Lakini, alijibu kama ifuatavyo: 

"Ewe Usamah! Mjumbe wa Mwenyezi Mungu ameku- 
chagua wewe. Acha miguu yangu ipate vumbi katika njia ya 
Mwenyezi Mungu!"''® 


Bagdad, VII, 57; Ibn 'Adiyy, al-Kamilfial-du'afa, III, 248; Ibn Hibban, 
al-MajrrIhin,1,198; Ibn Hagar al-'Asqalani, Lisdn al-mizdn, II, 42. 

115. Ibn Kathir, al-Bidayah wan-nihayah, III, 309. 

- 






-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Kama tunavyoona, wale walitunukiwa heshima ya kuie- 
iewa kwenye mikono ya Mtukufu Mtume (s.a.w) kamwe 
hawakubaguiiwa kwa kupewa majina kama viie mtumwa, 
masikini, tajiri, mtwana, kijana, mzee, na kadhaiika. Majina 
haya yaiitupwa mbaii na badaia yake muumini yeyote aii- 
kuwa huru kupanda daraja kutegemea na ikhiasi na sifa za 
kimaanawi na kiroho. 

Ma'rur ibn Suwayd anasimuiia kisa kifuafacho: 

"Niiimwona Abu Dharr akiwa na nguo mpya. Mfumwa 
wake pia aiikuwa amevaa nguo mpya. Niiimuuiiza sababu. 
Akanisimuiia kuwa Mfume (s.a.w) aiisema: 

'Wafumwa ni ndugu zenu ambao Mwenyezi Mungu 
amewakabidhi kwenu kama amana iii wawahudumie. Yeyo- 
fe kafi yenu ana nduguye anayemhudumia, basi ampe ndugu 
yake huyo chakuia chake mwenyewe na amvike kama kiie 
avaacho yeye mwenyewe. Asimpe kazi iiiyo nje ya uwezo 
wake. Kama afafanya hivyo, basi amsaidie.'"^'*’ 

Siku moja, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, aiimkumbuka 
mtumwa mweusi na kumuuiizia: 

"Kitu gani kimempata mtu yuie? Sijamuona kwa muda." 

"Aiikufa, Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu," wakajibu. 
Mfukufu Mfume (s.a.w) akawawaiaumu: "Kwa nini hamku- 
niambia?" 

Ndipo Maswahaba waiipomueieza nini kiiichompafa 
mtumwa yuie. Hawakuona kama jambo iiie ni ia muhimu 
na waiifikiri kuwa ni jambo ia kawaida fu. Mjumbe wa 


116. Bukhari, Iman 22; Muslim, Ayman 40; Abu Dawud, Adab 124; 
Tirmidhl, Birr 29; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 58,161. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mwenyezi Mungu (s.a.w) akawaambia: "Nionyesheni kaburi 
lake!" Kisha akaenda pale kaburini na kuswali swala ya mai- 
ti.ii" 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu(s.a.w) alikuwa akifurahi 
kwa kuwaachia huru watumwa na kuwanyanyua kwenye 
daraja ya watu wengine. Mfano mzuri wa hili ni uhusiano 
wake na Zayd ibn Haritha, ambaye alikuwa zawadi kwakwe 
kutoka kwa bibi Khadija (r.a). Alimwacha huru Zayd na 
kumpa haki ya kuchagua kati ya kubaki naye au aende 
kwa wazazi wake. Lakini Zayd akamchagua Mtume (s.a.w) 
japokuwa alikuwa akipitia nyakatingumu, akipata mateso 
na propaganda za Maquraysh dhidi yake. Baadaye, swahaba 
huyu alifikia daraja ya juu kati ya maswahaba kiasi kwamba 
Mtukufu Mtume (s.a.w) alipomchagua kuwa kamanda wa 
jeshi katika vita vya Tabuk dhidi ya Warumi. Alifikia daraja 
ya kufa kishahidi katika vita hii na kuvirithisha vizazi vingine 
maisha yanayong'aa kama nyota.'^® Kwa kifupi, maisha yake 
yalikuwa kama maisha ya Nabii Yusuph(s.a.w) aliyeinuliwa 
kutoka utumwani hadi kwenye ufalme. 

Kamwe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu hakukubali 
kuwanyanyasa watumwa. Alisema kuwa: 

"Wale wanaowanyanyasa watumwa wao hawawezi 
kuingia peponi."^^® 

Huruma ya Mtukufu Mtume (s.a.w) kwa watumwa ili- 

117. Bukhari, Salat 72; Muslim, Janaiz 71; Abu Dawud, Janaiz 57; Ibn 
Majah, Janaiz 32; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 353, 388. 

118. Ibn Hagar al-'Asqalani, al-Isabah fi tamyiz al-sahabah, II, 598-601; Ibn 
Abdilbarr, al-isti'ab fi ma'rifatil-ashab, II, 542-546. 

119. Tirmidhi, Birr 29; Ibn Majah, Adab 10; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, 1, 
7; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, IX, 124; Abu Yala, al-Musnad, I, 94. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


fikia hatua kwamba hakutaka kuwaita kwa majina ya "mtum- 
wa" au "kijakazi", bali aliwausia na kuwaamuru Waislamu 
wawaite kwa majina ya "mwanangu"au "binti yangu".'^° 

Yeye mwenyewe abkuwa akiwatembelea watumwa, 
kuongea nao, kuwatembelea wagonjwa miongoni mwao, 
kuitikia mialiko yao na alihudhuria mazikoni. 

Abu Daud anasimulia kuwa yafuatayo yalikuwa maneno 
ya mwisho ya Mtume (s.a.w): "Ichungeni sana swala! Muog- 
openi Mwenyezi Mungu kwa watumwa mnaowamiliki!" 
(Abu Dawud, Adab, 124) 


Maswababa wote walikuwa na lengo la kutekeleza kika- 
milifu tabia bora za Mtukufu Mtume (s.a.w). Tukio lifuatalo 
linaonesha hisia za utiifu, uaminifu na ukarimu aliokuwa nao 
Umar (r.a). Aslam, mmoja kati ya Maswahaba, anasimulia: 

"Siku moja, nilikwenda sokoni na Umar ibn al-Khattab 
(r. a). Binti mmoja alimjia Umar (r. a) kwa nyuma na kum- 
wambia: 

'Ewe, Amir wa waumini! Mume wangu amekufa na kua- 
cha watoto. Wallab, hawawezi kufanya chochote. Hawawezi 
hata kujihudumia. Hawana ardhi ya kulima, wala mnyama 
kwa ajili ya maziwa. Ninahofia kuwa umasikini na njaa 
vitawaua kama wanyama wa mwituni. Mimi ni binti wa 
Huffaf ibn Ayma al-Ghifari. Baba yangu alikuwepo wakati 
wa mkataba wa Hudaybiya...' Umar (r. a) aliposikia maneno 
hayo, alisema: 'Hiyo ni heshima kubwa!' 

120. Bukhari, Itk 17; Muslim, Alfaz 13,15; Abu Dawud, Adab 75; Ahmad 
b.Hanbal, al-Musnad, II, 316, 423. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

Kisha akaenda mahali wanyama kwa ajili ya zakat wali- 
pokuwa wamewekwa. Akambebesha ngamia shupavu 
magunia mawili makubwa ya chakula. Kati ya magunia haya 
mawili, aliweka chakula zaidi na baadhi ya nguo. Akampa 
yule mwanamke ile kamba ya ngamia na kumwambia: 

'Mchukue huyu ngamia. Kabla haujamaliza hivi, Mwe- 
nyezi Mungu atakufungulia mlango wa baraka.' Alimuom- 
bea dua. 

Mtu mmoja aliyekuwa pembeni yake akasema: 

'Ewe, Amir wa waumini! Umempa vitu vingi sana yule 
mwanamkel' 

Umar akajibu kwa kusema: 

'Baba yake alikuwa pamoja na Mtume (s.a.w) kwenye 
mkataba wa Hudaybiya. Wallah, nilishuhudia mwenyewe, 
baba yake na kaka yake wamezingira ngome na kuiteka. 
Walipoiteka ile ngome, nasi pia tulipata fungu letu kutokana 
na ngawira zile. 

Tukio lifuatalo ni mwale wa nuru inayoakisi tabia ya 
moyo wa Umar (r. a) ilivyokuwa. 

Katika Maswahaba, Aslam anasimulia kuwa "Siku moja 
usiku tulikuwa tunakagua kilima cha Waqim huko Madina. 
Tulimwona mwanamke mwenye watoto ndani ya nyumba 
moja. Watoto walikuwa wanalia. Kulikuwa na sufuria lenye 
maji jikoni. Umar (r. a) akamuuliza yule mwanamke kwanini 
watoto walikuwa wanalia. Akajibu: 'Kwasababu ya njaa'. 

Macho ya Umar yalijawa na machozi baada ya kubaini 





121. Bukhari, Magazi 35. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kuwa hamna chochote kilichokuwa kinachemshwa zaidi 
ya mawe. Hii ndio mbinu aliyoitumia mwanamke yule 
kuwadanganya watoto ili walale. Alienda kwenye ghala 
ambalo mazao kwa ajili ya sadaka yaliwekwa. Akaweka 
unga kwenye gunia kubwa na kulibeba begani na kuipelekea 
familia ile. Nilitaka kumsaidia lakini akakataa na kunimbia, 

'Ewe, Aslam! Nitalibeba. Nitaulizwa kuhusu watoto 
hawa Siku ya Kiyama.' 

Tuliporudi nyumbani kwa mwanamke yule, Umar alis- 
hiriki katika kupika pia. Mkono mmoja alichochea moto na 
mwingine alikoroga supu. Niliona moshi ukifika hadi kwe- 
nye ndevu zake jinsi alivyokuwa anapika. Kisha aliwapaku- 
lia wafofo chakula. Wafofo waliposhiba alikaa pamoja nao. 
Alikuwa anafisha kama simba. Niliogopa kusema chochofe. 
Alikaa hadi wafofo walipoanza kucheka na kucheza. 

Kisha akasimama na kusema: 

'Ewe, Aslam! Je unajua kwanini nimekaa nao? Nilipowa- 
ona walikuwa wanalia. Sikufaka kuwaacha bila kuwaona 
wakicheka. Nilipowaona wakicheka nilifarijika.' Tunafakiwa 
fukumbuke kuwa mafajiri wenye shukurani, wanyenyekevu, 
wakarimu wanaofenda kulingana na mahifaji ya wanadamu, 
Mwenyezi Mungu amewapa heshima sawa na maskini wenye 
subira wanaoishi kwa ufu na heshima. Ukarimu na huruma 
huwapeleka wafu kwenye furaha Akhera kwa kuwalinda na 
masaibu ya ulimwengu huu. Vile vile habari njema zinawa- 
subiri wale wenye kusfahmili maumivu ya subira. 

Hadifh ifuafayo inaelezea vizuri jinsi ya kuwa na shu- 
kurani na jinsi ya kuwa mvumilivu; mambo haya mawili 
yanafakiwa kufekelezwa kafika nyanja mbalimbali za maisha 

- 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


ili kufikia ukamilifu wa moyo. 

"Ninampenda muumini ambaye shughuli zake zinaam- 
batana na tabia njema. Sifa hiyo hawezi kuwa nayo isipokuwa 
muumini. Huwa anashukuru anapopata baraka kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu, jambo ambalo ni kheri kwake. Vile vile, 
anapopatwa na tatizo huonesha uvumilivu, jambo ambalo 
pia ni kheri kwake."'^^ 

Siku moja, Mtume (s.a.w) alipokuwa amekaa Madina, 
watu wa kabila moja masikini walikuja. Walikuwa hawana 
viatu. Ngozi zao ziligandamana na mifupa yao kwa sababu 
ya njaa. Mtukufu Mtume (s.a.w) alishikwa na huzuni sana 
alipoona hali zao na rangi yake ilibadilika. Alimwambia Bilali 
(r. a) atoe adhana na kuwakusanya maswahaba. Kutoka kwa 
maswahaba zake alichangisha mchango kwa ajili ya kabila 
hilo, akawasaidia.'^^ 

Katika jamii utawaona masikini, matajiri na watu wa 
tabaka la kati. Katika aya za Qur'an na mafundisho ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w), unapata kanuni za Kiislamu zinaz- 
oelezea uhusiano wa makundi haya. Masikini mvumilivu na 
tajiri mwenye shukurani ni makundi mawili yaliyosifiwa na 
Mwenyezi Mungu na Mtukufu Mtume (s.a.w). 

Jukumu la matajiri ni kutoa sadaka katika yale wali- 
yopewa na Mwenyezi Mungu, na ni jukumu la masikini 
kuonesha uvumilivu kwa kile Mwenyezi Mungu alichow- 
anyima. Abdurrahman ibn Awf, Abu Bakr na watu wa aina 
yao ni mfano bora wa matajiri wenye kushukuru. Vivyo 
hivyo, Abu Dharr al-Ghifari, Abu al-Darda na watu aina yao 

122. Muslim, Zuhd 64; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, VI, 16; Ibn Hibban, 
al- Sahih, VII, 155. 

123. Muslim, Zakat 69, 70; Abmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 358, 361. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


ni mfano wa masikini wenye uvumilivu. Mfumo wa maisha 
ya makundi yofe mawili ulikuwa sawa kwa sababu mfazamo 
wao wa maisha ulifafsiriwa na kanuni ya "mali zofe ni milki 
ya Mwenyezi Mungu." 

Kwasababu hii, Uislamu haupingani na masikini au 
mafajiri wema, bali unawapa habari njema za kupafa pepo 
wapo wafaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. 

Kwa sababu ya uwepo wa wafu maskini, Mwenyezi 
Mungu hufoa na baraka kwa jamii. Kwasababu ya masikini, 
Mwenyezi Mungu husaidia jamii kwa wingi. Mjumbe wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) anasema kuhusiana na suala hili: 

"Mwenyezi Mungu anausaidia ummah huu kwa sababu 
ya dua za masikini, swala zao na ikhlasi yao."^^'‘ 

Kufokana na ukweli huu, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
alikuwa akianza vifa kwa dua za maskini wa Kiislamu kwa 
sababu alifegemea ushindi kufokana na ikhlasi yao. Alipoio- 
na hali umaskini wa wafu wa Suffa, alisema: 

"Lau mngejua mlichoandaliwa mbele ya Mwenyezi 
Mungu, mngeomba umasikini wenu uongezeke."^^® Aliwa- 
sifu na kuonesha umuhimu alioufoa kwa masikini. 

Vile vile, kwa kuzingafia mafafizo ya kiuchumi wali- 
yokuwa nayo Waislamu, alisema: "Mwanadamu hana haki 
zaidi ya nyumba moja kumpa hifadh, mkafe wa kumlisha, 
nguo ya kujisifiri na maji kwa ajili ya kunywa."'^^ 

124. Bukhari, Jihad 76; Abu Dawud, Jihad 70; Tirmidhi, Jihad 24; Nasai, 
Jihad 43; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 1,173. 

125. Tirmidhi, Zuhd 39; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 502; al-Bazzar, al-Musnad, 
IX, 205; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, XVIII, 310. 

126. Tirmidhi, Zuhd 30; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 62; al-Kissi, 

- 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Vile vile Alieleza kuwa maskini ndio watakuwa wa 
kwanza kunywa maji ya mto Kawthar na Mwenyezi Mungu 
anawapenda wale wote wenye uvumilivu na wale wote 
wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu licha ya umasikini 
waod^^ 

Aidha, Mtume Muhammad (s.a.w) anasema, "Wapo 
wengi kati yenu wenye ny wele na ndevu ziszokuwa maridadi 
na muonekano wa kimasikini. Lakini wakiomba wanaomba 
dua, Mwenyezi Mungu huzikubali dua zao na kamwe hata 
waangusha. Bara ibn Malik ni miongoni mwao."^^* 


Bara, ambaye alikuwa ni kaka wa Anas, alikuwa hana 
mahali pa kuishi wala chakula. Chakula chake ilikuwa shay- 
iri iliyomtosha kuishi. Watu wauoupokea umasikini kwa 
furaha ni miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu 
anaowakubalia dua zao. 

Maswahaba walijua kilichosemwa na Mtume (s.a.w) 
kuhusu Bara, walimuomba Bara awaombee dua kwa sababu 
walikuwa karibu kushindwa vita wakati wa utawala wa 
Umar. Aliomba dua na kusema: 

"Wallah! Kesho mtapata ushindi na mimi nitakufa kisha- 
hidil..." 

Hakika, siku iliyofuata Waislamu walishinda na Bara 
akapata rehma ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, al-Rahman, 


Musnad 'Abd ibn Humayd, I, 46; al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 347; 
al-Bayhaqi, Shu'ab al-iman, V, 157. 

127. Tirmidhi, Qiyamah 15. 

128. Tirmidhi, Manaqib 54; Ma'mar ibn Rashid, al-Jami', XI, 306; al- 
Bazzar,al-Musnad, V, 404; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, I, 264. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kwa kuwa shahidi, kitu ambacho alikisubiri kwa hamu kwa 
muda mrefu. Hivyo, tunaweza kuona muujiza mwingine 
zaidi wa Mtume (s.a.w).'^^ 


Maisha ya Mtume Muhammad (s.a.w) yamejaa miujiza, 
uaminifu, utiifu, wema, huruma na heshima. Siku moja alim- 
wambia mkewe Aishah: 

"Ewe Aishah! Onesha huruma kwa masikini! Waweke 
karibu yako ili Mwenyezi Mungu pia akuweke karibu naye 
siku ya hukumu!..." 

Alimuusia kama ifuatavyo: 

"Ewe Aishah! Usimuondoshe maskini kutoka mlangoni 
mwako mikono mitupu; jilinde na moto wa jahannam hata 
kwa kipande cha tende!"^^° 


Jinsi Mtume wa Rehma alivyoilea jamii Hatua kwa 
Hatua 

Uislamu ni mfumo unaoendeleza jambo hatua kwa hatua. 
Hivyo, hauikatai mifano mizuri ya desturi za zamani; badala 
yake huziendeleza zile sehemu nzuri katika desturi husika 
na kuzirekebisha zilizokuwa mbaya. Uislamu hauoni mad- 
hara yoyote katika kutunza vipengele chanya vya mambo ya 
kale kwa vigezo vya wazi ilivyoviweka. Kwa kutumia vigezo 
hivi, Uislamu umejaribu kuihusisha desturi fulani badala ya 
kuitupilia mbali. 

Wale tu wanaojiamini wao na kazi yao ndio wenye 





129. Ibn Abdilbarr, al-Isti'ab, 1,154; Ibn Hagar aI-'AsqaIani, al-Isabah, I, 281. 

130. Tirmidhi, Zuhd 37; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, VII, 12. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

kuweza kufanya mabadiliko ya hatua kwa hatua yatakayoku- 
wa jumuishi kwa haraka na yatakayobadilisha mfumo wa 
kijamii. Aina hii ya utekelezaji wa hatua kwa hatua hauwi 
mzigo wa ghafla kwa jamii. Matokeo yake ni kwamba, athari 
mbaya zinazoweza kutokea hudhibitiwa mapema. Mfano 
mzuri wa hili ni jinsi Uislamu ulivyoondoa utumwa. Uislamu 
uliibadilisha desturi ya utumwa na kuifanya kuwa utam- 
bulisho wa kawaida. Uislamu uliiweka desturi ya utumwa 
ndani ya misingi mizuri katika namna ambayo hatimaye 
ingepelekea desturi hiyo kufutika kabisa. 

Uislamu ulihifadhi utumwa kwa jina tu na kwa muda 
mchache, kwa lengo la kuumaliza kabisa. Hivyo basi, kuush- 
utumu Uislamu kuwa unatetea utumwa ni kutokana na 
ujinga na ushabiki wa wanaotoa hizo tuhuma. Katika sheria 
ya Kiislamu, ili kusamehewa baadhi ya dhambi, lazima mtu 
amwache huru mtumwa. Baada ya kuweka sheria hizi, Uis- 
lamu ukawanyanyua watumwa kutoka katika mikono ya 
wamiliki wao. Ikabaki tofauti ndogo sana kati ya mtu huru 
na mtumwa. Mtume (s.a.w) ndiye aliyekuwa wa kwanza 
kutumia kanuni ya kushiriki chakula kimoja na mtu kuvaa 
nguo sawa na mtumwa wake. Desturi ya utumwa, ambayo 
hapo kabla ilikuwa desturi ya ukandamizaji, ikapoteza sifa 
yake baada ya Uislamu kusisitiza kuwa haki za watu wote 
ziheshimiwe. 

Mtukufu Mtume (s.a.w) aliwaamuru wamiliki wa 
watumwa wawaelimishe na kuwasaidia waweze kuoa baada 
ya kuwaachia huru. Alionya kuwa wale wote wanaowaten- 
dea vibaya watumwa wao hawataingia peponi. 


Alihamasisha kuwacha huru watumwa na kusema kuwa 
ni moja kati ya ibada kubwa kabisa. Siku moja, alimshuhudia 




MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Abu Dharr akimtendea vibaya mtumwa wake bila kujua. 
Alihuzunika sana na kumuuliza Abu Dharr: 

"Ewe Abu Dharr! Je, bado una mambo ya zama za 
ujinga kabla ya kuja dini ya kweli?" Akaendelea kusema: " 
usiwatendee ubaya viumbe wa Mwenyezi Mungu! Kama 
hawakuridhishi waachie huru . Usiwape kazi ngumu na uki- 
fanya hivyo basi wasaidie."^^' 

Bwana mmoja alimwozesha mtumwa wake kwa binti 
ambaye pia alikuwa mtumwa. Lakini, baadaye akataka 
waachane. Yule mtumwa akamlalamikia Mtume, Mtume 
akamwambia yule mmiliki wa mtumwa: 

"Haki ya kuoa na kuacha si yako; acha usiingilie!"^^^ 

Mara kwa mara Mjumbe wa Mwenyezi Mungu ali- 
kuwa akiwataka maswahaba wake kusamehe makosa ya 
watumwa wao. Siku moja, binti mmoja mtumwa alipopo- 
teza pesa aliyokuwa amepewa na mmiliki wake kwa ajili ya 
kununulia unga. Alishindwa kurudi nyumbani kwasababu 
aliogopa kuadhibiwa. Alikaa njiani huku akilia. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alipomsikiliza, alimpa pesa kiasi kama kile 
alichopoteza na kumrudisha nyumbani kwa sababu hakuwa 
na hakikika na jinsi ambavyo mmiliki wake angemtendea. 
Akawashauri wawe na huruma. Kutokana na ushauri na 
wosia waliopewa na Mtume wale maswahaba wakamsamehe 
yule binti. 

Nukta nyingine muhimu tunayotakiwa kuizingatia ni 

131. Bukhari, Iman 22; Muslim, Ayman 38; Abu Dawud, Adab 124; 
Tirmidhi, Birr 29; Ibn Majah, Adab 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 
IV, 36. 

132. Ibn Majah, Talak 31; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, VII, 360, 370; al- 
Daraqutni, al-Sunan, TV, 37; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, XI, 300. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


kwamba Uislamu uliukubali uhalali wa utumwa kwa sababu 
ya kuwepo kwa vita ambazo ilikuwa ngumu kuzikomesha. 
Miongoni mwa matokeo yaliyotarajiwa katika vita ni uwepo 
wa mateka na watumwa. Kwa kuwa Uislamu unajipam- 
banua kwa huruma na upole, unahamasisha kuwatendea 
sawa watumwa na watu waliohuru. Zayd, licha ya ukweli 
kuwa aliachiwa huru na Mtukufu Mtume (s.a.w), aliamua 
kuishi na Mtume mpaka mwisho wa uhai wake na alikataa 
kurudi kwa wazazi wake. 

Mtume Muhammad (s.a.w) anasema, 

"Mpe anayekupikia sehemu katika chakula hicho! 
Mwache akae karibu yako! Kula pamoja naye! Kama hauwezi 
kufanya hivyo, chukua kipande cha mkate chovya kwenye 
bakuli kisha mlishe na umpe chakula. Mwenyezi Mungum 
Mtukufu amewateua kama watumishi na watumwa wenu. 
Kama angetaka angeweza pia kuwafanya nyie muwe watu- 
mishi wao!"^^^ 

Kwa kuwa walikuwa wanaogopa kukiuka haki za bin- 
adamu, maswahaba wengi waliwaachia huru watumwa wao. 
Kitendo hicho kinaonesha ni jinsi Uislamu ulivyowapa wan- 
adamu hadhi isiyokuwa na kifani. 

Muamala wa Mtume wa Rehma (s.a.w) kwa Wanawake 

Katika zama za kabla ya Uislamu, wanawake walikuwa 
wakitendewa katika namna ambayo hadhi ya uanauke wao 
ilikiukwa na kuumizwa. Masuria walionekana kama chombo 

133. Kwa hadith nyingine sawa na hiyo, tazama: Bukhari, Iman 22; 
Muslim, Ayman 38; Abu Dawud, Adab 124; al-Bayhaqi, al-Sunan al- 
Kubra, VIII, 36. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


cha starehe na walitendewa katika namna inayoshusha utu 
wao. Kwa kuhofia kuwa watoto wa kike watakuwa malaya, 
watoto wa kike walizikwa hai na wazazi wao bila huruma 
yoyote. Kutokana na kuwa na mioyo migumu, ulifanywa 
uhalifu zaidi ya huo ili kujikinga na majanga; yote hayo 
yalitokana na ujinga. Mwenyezi Mungu amielezea tabia hiyo 
kama ifuatavyo: 

"Na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana, uso wake una- 
sawijika, naye kajaa chuki. Anajificha asionekane na watu kwa 
ubaya wa aliyobashiriwa'.Je, akae naye juu ya fedheha hiyo au 
amfukie udongoni?Tazama uovu wa wanavyo hukumu.” (Qur'an, 
Nahl, 16:58-59) 

Kwa amri ya Mtume Muhammad, haki za wanawake zil- 
ianzishwa. Wakawa mifano ya sfaha na heshima kafikajamii. 
Asasi ya umama ilipafa heshima. Kufokana na hadifh inayo- 
sema "Pepo iko chini ya nyayo za akina mama,"'^^ wanawake 
wakapafa hadhi waliyosfahili kuwa nayo kwa heshima ya 
Mtume Muhammad. 

Mfano ufuafao wa hurumailiyooneshwa na Mfukufu 
Mfume (s.a.w) kwa wanawake ni mzuri sana. "Wakafi wa 
safari moja, mtumwa anaitwaye Anjasha alifanya ngamia 
akimbie kwa kuimba.^^® Mfume Muhammad, akifikiria jinsi 
mwili laini wa mwanamke yule juu ya ngamia unavyoweza 
kuumia, akamwambia : Ewe Anjasha! Angalia kioo! Angalia 
kioo!"^^® 


134. Nasai, Jihad 6; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 429; Ibn Majah, ] 
ihad 12; al-Qudai, Musnad al-Shihab, 1,102; al-Daylami, al-Firdaws, 
II, 116. 

135. Ngamia hupenda sauti na nyimbo nzuri. Waendesha ngamia 
huwaimbia ili kuwafanya wakimbie haraka. 

136. Bukhari Adab 95; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 117. 

- 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mtume Muhammad (s.a.w) katika hadith nyingine anas- 
ema; "Katika ulimwengu huu, wanawake na manukato yenye 
harufu nzuri ndivyo vinavyonifurahisha, na swala imefany- 
wa kuwa nuru macho yangu."'^^ Wanawake na manukato 
yenye harufu nzuri ni neema kubwa za Mwenyezi Mungu 
katika ulimwengu huu. 

Umuhimu wa mwanamke mwema katika nyumba yenye 
dini na yenye amani unajulikana wazi. Japokuwa ulimwengu 
wa leo umebadilika, kwa asili, mwanamke aliinda mali ya 
familia, aliiratibu nyumba, aliuhifadhi uzao na kulinda hes- 
hima ya familia. Kwa hakika, mama ndiye aliyeijaza familia 
kwa furaha. Hali ya furaha ilitegemea tabasamu lake. Wasi- 
wasi wa watoto uliisha pale wanapotazamwa na mama kwa 
huruma na upole. Kuna mahali penye huruma kama moyo 
wa mama? 

Mama zetu ni viumbe waliopewa kiwango kikubwa 
kabisa cha huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nguvu ya 
mwanawake huanza pindi anapokuwa mama mwema. Had- 
ith isemayo'Tepo ipo chini ya nyayo za mama" hiyo ndio 
sifa ya juu kabisa ambayo Mtukufu Mtume (s.a.w) aliwapa 
mama zetu. 

Manukato mazuri huuhuisha moyo kwa uzuri wake. 
Hii ni furaha ambayo hata malaika wanaifurahia. Swala ni 
makutano kati ya mja na Mola wake. Swala ni miiraj ya moyo 
wa muumini. 

Katika hadith nyingine, Mtukufu Mtume (s.a.w) anas- 
ema; "Mbora miongoni mwenu ni yule anaeitendea vizuri 


137. Nasai, Tshratu'n-nisa 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 128,199. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


familia yake."'^® Mtume (s.a.w) akasema pia, "Kitu cho- 
chote mtu atakachotumia kwa ajili yake, yeye na mkewe na 
watoto wake hulipwa na Mwenyezi Mungu kama sadaka 
."139 Mtume (s.a.w) ameelezea katika mafunzo hayo hapo juu 
kuwa familia imara hupatikana tu kwa msingi ya upendo. 

Muamala wa Mtume wa Rehma Kwa Wanyama 

Watu wa zama za ujahili hawakuwa na huruma na wan- 
yama. Walikata vipande vya nyama au mikia yao wakiwa hai. 
Waliandaa mapigano ya kikatili kati ya wanyama. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alisitisha mambo haya ya kikatili. Tamaduni 
hizi za mapigano ya kuku, mapigano ya ngamia na mapigano 
ya mafahali yameanzia katika zama za ujahili. 

Siku moja, Mtukufu Mtume (s.a.w) alimwona farasi nji- 
ani aliyepigwa chapa usoni. Alihuzunika sana na kusema; 
"Adhabu ya Mwenyezi Mungu imfikie mtu aliyempiga chapa 
farasi huyu!"^® Akashauri kuwa kuwapiga chapa wanyama 
kwa lengo la kuwawekea alama ifanyike sehemu ambayo 
hawawezi kuumia sana. 

Siku moja alimuona ngamia aliyekonda sana. Alimwam- 
bia mmiliki wa yule ngamia; "Mwogope Mwenyezi Mungu 
kwa wanyama hawa wasiosema! Usiwaache na njaa!"''^^ 

Abdullah ibn Ja'far (r.a) anasema: "Siku moja, Mtume 

138. Tirmidhl, Rada 11; Ibn Majah, Nikah 50; Darimi, Nikah 55; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, II, 472. 

139. Ibn Majah, Ticarat 1; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 279; al- 
Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, X, 242; Al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, 
VIII, 239. 

140. Bukhari, Zabaih 25. 

141. Abu Dawud, Jihad 47; Ibn Khuzaymah, al-Sahih, IV, 143. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


(s.a.w) alienda shambani kwa swahaba wake mmoja. Ngam- 
ia aliyekuwa shambani alipomuona Mtume (s.a.w jalipiga 
kite, na machozi yakaanza kumtoka. Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w) alimsogelea yule ngamia na kumshika kich- 
wani. Yule ngamia akaacha kupiga kite. Kisha Mtume (s.a.w) 
alikutana na mmiliki wa shamba na kumuuliza, 'humwogopi 
Mwenyezi Mungu aliyekupa ngamia huyu? Amenilalamikia 
kuwa huwa unampiga na kumtesa.'" 


Mtume (s.a.w) anaelezea tofauti kati ya hali ya huruma 
na ukatili kama ifuatavyo: 

"Mwanamke mmoja mwenye dhambi alimwona mbwa 
jangwani akilamba mchanga kwa ulimi wake kwa sababu ya 
kiu. Alimhurumia na kuchota maji kwenye kisima kwa kutu- 
mia kiatu chake na kumpa yule mbwa. Mwenyezi Mungu 
alimsamehe madhambi yake kwa kitendo chake hicho. Mwa- 
namke mwingine hakumjali paka wake alimtesa na njaa 
kwa muda mrefu. Hakumwacha hafa ale wadudu ardhini. 
Mwishowe, yule paka alikufa kwa njaa. Mwanamke huyu 
akawa miongoni mwa wafu wa mofoni kwa sababu ya ukafili 
wake!"i« 

Mtume (s.a.w) aliibadili jamii iliyojaa ujinga na kuwa 
jamii iliyokuja kuwa sehemu ya Zama za Furaha (asr al- 
sa'adah). Watu ambao hapo mwanzo walikuwa wakiwaten- 
dea vibaya wenzao na kuwazika mabinti zao wakiwa hai 
walibadilika na kuwa watu wenye huruma mpaka kwa wan- 
yama. Hii ni kwasababu Mtume (s.a.w) aliheshimu hata haki 
ya ndege wadogo. 


142. Bukhari, Anbiya 54; Muslim, Salam 151,154; Birr 133; Nasai, Kusuf 14. 





-MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 

Abdurrahman, mtoto wa Abdullah, anasimulia, 

"Tulipokuwa safarini na Mtume (s.a.w), tulimwona 
kwale na makinda yake wawili. Tuliyachukuwa yale makin- 
da yule kwale akaanza kuzunguka juu ya vichwa vyetu. 
Mtume (s.a.w) alikuja haraka na kutuambia:"Nani kamcho- 
koza huyu ndege kwa kuchukua makinda yake? Yarudisheni 
kwenye kiota chake!"^^^ 

Kuwinda kunaruhusiwa katika sheria ya kiislamu. Hata 
hivyo, Mtukufu Mfume (s.a.w) aliwaonya wawindaji kuwa 
wazingafie msimu wa wanyama wa kuzaliana kwa lengo 
la kufunza uwiano wa kiikolojia. Kwa sababu uwindaji wa 
hovyo na usiokuwa na ufarafibu ufawahuzunisha wafofo 
kwa kupofeza mama zao au waweza kuwahuzunisha mama 
zao kwa kupofeza wafofo wao. 

Hadifh hizi zinaangazia ukweli kuwa huruma ya muu- 
mini wa kweli inafakiwa kupanuka zaidi na kuwafikia hafa 
kwa wanyama wa mwifuni. Kwa hiyo, imeagizwa kafika Uis- 
lamu kuwa hafa wanyama hafari kama nyoka na nge wau- 
wawe kwa pigo moja fu ili kuwaepushia maumivu ya muda 
mrefu. Je kuwa na huruma wakafi wa kuwauwa wanyama 
hafari si mfano wa huruma isiyo na kifani? 

Kafika kuzidi kuwaasa waumini wawe na huruma kwa 
wanyama, Mfukufu Mfume (s.a.w) alikuwa hapendi wan- 
yama walaaniwe. K wa mfano, akiwa njiani kuelekea Baf- 
nubuwaf kwa shughuli za kijeshi, bwana mmoja wa Kiansar 
alimlaani ngamia kwa kufembea farafibu sana. Mfume ( S. a. 
w) akamwambia aferemke kwenye ngamia kisha akamwam- 


143. Abu Dawud, Jihad, 122; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 404; Hakim, 
al-Mustadrak, IV, 267; al-Tabarani, al-Mu'iam al-Awsat, FV, 261. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


bia, "Usiandamane nasi hata kidogo ukiwa na ngamia aliye- 
laaniwa! Msijilaani wenyewe, watoto wenu, au mali zenu!"^'^'^ 

Hadith hii inaonesha huruma yake isiyokuwa na mipa- 
ka katika Uislamu.''^® Bayezid-i Bistami, aliyejulikana kama 
"Sultani wa mawalii", alijawa na hisia na huruma sana 
kwa kutekeleza kanuni ya kuwapenda viumbe kwa ajili 
ya Muumba, kiasi kwamba aliyahisi maumivu yao moyoni 
mwake. Kisa kifuatacho kinaonesha hisia kubwa alizokuwa 
nazo: 

Alipokuwa akisafiri, alipumzika chini ya mti na baada 
ya muda alinyanyuka na kuendelea na safari. Baada ya kuon- 
doka aligundua kuwa sisimizi waliotoka pale alipokuwa 
amekaa walikuwa kwenye begi lake. Alirudi mahali ali- 
pokuwa amekaa na kuwarudisha wale sisimizi kwa sababu 
alichukia kupeleka mbali na makazi yao. 

Hili linaonesha utekelezaji kwa vitendo yaliyofanywa 
na Mtukufu Mtume (s.a.w). Mafundisho ya Mtume (s.a.w) 
yamejaa maelezo yanayojumuisha maonyo na kutoa mwon- 
gozo kuhusu jambo hili. Anasema: "Aliyenyimwa huruma 
amenyimwa kheri zote."''^^ 


144. Muslim, Zuhd 74, Ibn Hibban, al-Sahih,XIII, 52. 

145. Claude Farer aliandika kuhusu athari za maadili ya Kiislamu 
yanayoagiza kuwahurumia viumbe wote: "Unaweza kujua iwapo 
nyumba unayopita ni ya Muislamu au ya Mkristo kwa kuangalia 
tabia za mbwa na paka wa eneo hilo. 

Ukiona mbwa na paka wanataka kucheza na kutaka kuwa karibu 
nawe, tambua kabisa kuwa nyumba hiyo ni ya Muislamu; ukiona 
wanakukimbia na kujilinda dhidi yako, tambua kuwa hiyo sio 
nyumba ya Muislamu." Taswira hii inayotolewa na mtalii wa Kikristo, 
ni taswira ya wazi ya kuwapenda, kuwahurumia na kuwafanyia 
upole viumbe kwa ajili ya Muumba. 

146. Muslim, Birr 75; Abu Dawud, Adah 11; Ibn Majah, Adah 9; Ahmad 
ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 362; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 308. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Sifa kubwa inayomtofautisha Muislamu na watu wen- 
gine ni huruma. Katika "basmalah", (Bismillahi'r-Rahmani'r- 
Rahim, ambayo ina maana kwa jina Mwenyezi Mungu, 
mwingi wa Rehma, mwenye kurehemu) ambayo tunarudia 
kabla ya kufanya jambo lolote, Mwenyezi Mungu anatukum- 
busha kuwa yeye ni Mwenye Huruma zaidi. Huruma ni sifa 
kuu ya utu wa Muislamu wa kweli. 

Katika tukio lifuatalo, Fudayl ibn lyad, aliyekuwa mion- 
goni mwa marafiki wakubwa wa Mwenyezi Mungu, alion- 
esha mfano wa jinsi ambavyo Muislamu anatakiwa kuwa na 
hisia moyoni mwake. 

Walimuona akilia na kumuuliza: "kwa nini unalia?" 
akajibu: 

"Ninalia kwa sababu namsikitikia Muislamu aliyeni- 
tendea kosa! Huzuni inatokana na wasiwasi wangu kuwa 
ataenda motoni kwa sababu yangu." 

Matukio haya ni ishara za wazi za tabia za ndani za 
moyo unaofuata mfano wa Mtume Muhammad (s.a.w). Mtu- 
kufu Mtume (s.a.w) anasema, "Wahurumieni walio Ardhini 
ili mpate kuhurumiwa na walio Mbinguni!"^^^ 

Muamala wa Mtume wa Rehma kwa Yatima 

Hadith moja inaelezea kuwa, "Nyumba bora ni ile 
ambayo ina yatima anayetendewa vizuri na nyumba mbaya 
ni ile ambayo ina yatima anayetendewa vibaya."^'‘® Ndani ya 

147. Tirmidhl, Birr 16; al-Hakim, al-Mustadrak, TV, 277; al-Bayhaqi, al- 
Sunan al-Kubra,lX, 41. 

148. Ibn Majah, Adab 6; al-Kissi, Musnad Abd ibn Humayd, I, 427; 
Bukhari, al-Ababul-murfad, I, 61. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Qur'an Tukufu kuna aya nyingi zinazoelezea kuhusu kuten- 
dea wema yatima. Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuamri- 
sha kuwa makini na yatima. 

"Basi yatima usimwonee!” (Qur'an, Dhuha, 93:9) 

"Mwenye kukishika kichwa cha yatima atalipwa kwa 
kila nywele iliyoguswa na mkono wake."'^® Mtukufu Mtume 
alikuwa akitilia msisitizo mara kwa mara kuhusu umuhimu 
wa kutekeleza majukumu haya muhimu ya kijamii. 

Imesimuliwa katika hadith nyingine, "Mimi na wale 
wanaowatendea wema watoto wao wa kike na wa kiume, tut- 
akuwa pamoja Peponi."^®® Aliyasema hayo huku akiviweka 
pamoja vidole vyake viwili. 

Siku moja Mtukufu Mtume (s.a.w) aliletewa malalamiko 
kuhusu mtu mmoja aliyekuwa mkali. Kama tiba, alimshauri 
mtu yule yafuatayo: 

"Akishike kichwa cha yatima na kuwalisha masikini!"'®^ 

Kwa kuwa Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa yatima, 
hali hiyo ilimpatia hadhi na heshima duniani na akhera. 
Mshairi, Mehmed Aslan, amelezea vizuri hisia za yatima 
fulani: 

149. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 250, 265; al-Tabarani, al-Mu'jam 
al-Awsat, III, 285, al-Mu'jam al-Kabir, VIII, 202; Ibn Abi 'Asim, Kitab 
alzuhd, I, 21; Ibn al-Mubarak, Kitab al-zuhd, I, 229, 230. 

150. Bukhari, Adab 24; Tirmidhi, Birr 15; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 
V, 265. 

151. Ahmad ibn Hanbal, II, 263, 387; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, IV, 60. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Mwenyezi Mungu ndiye Mmiliki wa yatima, 

Kwa hiyo ni dhambi kumuumiza yatima. 

Usifikiri kuwa yatima ni dhaifu; 

Machozi ndiyo silaha yake! 

Wosia wa Mtume kuhusu Haki za Majirani 

Mtume Muhammad (s.a.w) katika mafundisho yake ali- 
agiza kuheshimu jirani. Katika hadith moja anasema, "Jibrili 
aliniusia sana kuhusu haki za jirani mpaka nikahisi kuwa 
jirani atanirithi nitakapokufa."^®^ 

Katika hadith nymgine, imeelezwa kuwa, "Jirani ambaye 
si Muislamu ana haki moja. Jirani ambaye ni Muislamu ana 
haki mbili. Jirani ambaye ni ndugu na ni Muislamu ana 
haki tatu."^®^ Haki za jirani zinajumuisha kutokuchungulia 
madirishani mwao, kutokuwakera kwa harufu ya chakula au 
kuwafanyia jambo la kuwachukiza. 

Abu Dharr al-Ghifari, ambaye alikuwa miongoni mwa 
maswahaba masikini, anasema, "Mtume aliniamuru niweke 
maji mengi kwenye chakula ili niweze kumgawia na jirani 
yangu."^®^ Abu Dharr alikuwa miongoni mwa maswahaba 
mafakiri. Kwa kuwa hakuwa na chakula cha ziada, njia pekee 
ya kuongeza chakula chake ilikuwa ni kwa kuongeza maji. 
Hadith hii inaonesha kuwa hata masikini hana udhuru katika 
kuheshimu haki za majirani. 

Hadith ifuatayo ni mfano mwingine wa jinsi maswahaba 

152. Bukhari, Adah 28; Muslim, Birr 140; Abu Dawud, Adah 123; Ibn 
Majah, Adah 4; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 85,160, 259. 

153. Abu Bakr al-Qurashi, Makarim al-akhlaq, I, 105; Hannad al-Kufi, al- 
Zuhd, II, 504; al-Bayhaqi, Shu'ab al-lman, VII, 84. 

154. Ibn Majah, At'imah 58 ; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, IV, 54. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


walivyoheshimu haki za majirani. Ibn Umar (r. a) anasimu- 
lia tukio lifuatalo. "Kulikuwa na kaya saba, zote zilikuwa 
masikini. Mtu mmoja aliileta familiamoja kichwa cha kondoo 
kama chakula. Mkuu wa kaya alifikiri kuwa jirani yake ali- 
kuwa mwenye shida zaidi hivyo akamtumia kichwa hicho. 
Jirani wa pili alifikiri vile vile na kumpelekea jirani wa tatu. 
Majirani wengine wakafikiri hivyo hivyo na kukipeleka kile 
kichwa kwa jirani anayefuatia hadi mwisho kikarudi kwa 
mwenye nacho."^®® 


Huruma ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) ilitan- 
da mpaka kwa wale walifariki dunia. Mfano mzuri ni kuhusu 
wale waliofariki wakiwa hawajalipa madeni yao. Daima 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) kabla ya kumswalia 
marehemu alikuwa akiuliza kama marehemu alikuwa na 
madeni. Kama marehemu ana madeni ambayo hayajalipwa, 
alihairisha swala ya maiti mpaka madeni hayo yanapolipwa.^®*’ 

Kwa kuwa alikuwa Mtume wa Rehma na huruma, Mtu- 
kufu Mtume (s.a.w) alikuwa akijishughulisha sana kuhusu 
kuzuia mtu asiingie kaburini akiwa na madeni. 


Muamala wa Mtume kwa Wahalifu na Mateka wa Vita 

Katika Uislamu huanza kutafutwa chanzo cha uhalifu 
fulani kisha juhudi kubwa hufanyika kumbadilisha mhalifu. 
Adhabu katika sheria ya kiislamu ni kama adhabu ya wazazi 


155. al-Hakim, al-Mustadrak, II, 526; Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VII, 
214; al-Bayhaqi, Shu’ab al-Iman, III, 259 (Tazama pia tafsiri ya aya ya 
9 ya Surah al-Hashr). 

156. Ibn Hibban, al-Sahih, XI, 192; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 29. 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kwa watoto wao. Lengo la kumwadhibu mhalifu si kumtenga 
na jamii ila ni kumsaidia aweze kurudi katika jamii yake. 

Bwana mmoja masikini aliyeitwa Abbad ibn Shurahbil 
aliiba tende shambani na kuziweka mfukoni mwake. Mmiliki 
wa shamba lile alimwona, akamkamata na kumpiga sana. 
Abbad, aliyeumizwa sana kwa tukio lile, alienda kwa Mtuku- 
fu Mtume kulalamika. Mtume Muhammad (s.a.w) akamwita 
mmiliki wa lile shamba na kumwambia; 

"Hujui kuwa mtu huyu hana elimu? Hajui alitendalo. 
Je ulimuusia kwanza? Vile vile alikuwa na njaa; ungempa 
chakula Mmiliki wa shamba alifadhaika sana kwa kile 
alichokifanya na mwisho alimpa Abbad tende na magunia 
mawili ya ngano. 

Maelezo haya hayana lengo la kuwatetea wezi, bali 
yanalengo la kutibu matatizo katika jamii yanayosababisha 
ongezeko la wezi. Mtukufu Mtume (s.a.w) alieleza wazi 
kuwa angemuadhibu binti yake kwa kumkata mkono kama 
angefanya wizi. 

Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa mwenye huruma 
sana kwa mateka wa vita. Aliwaambia maswahaba zake: 

"Hawa ni ndugu zenu, wapeni pia kile mnachokula na 
kunywa!"^®* 

Muamala wa Mtume kwa Maadui na Wasiokuwa 
Waislamu. 

Abu Basra al-Ghifari, alipokuwa anaelezea maisha yake 

157. Nasai, Adab al-qada 21: Abu Dawud, Jihad 85. 

158. Muslim, Ayman 36-38. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


kabla ya kuingia katika Uislamu, alisema, "Nilikuja Madina 
na mwenyeji wangu alikuwa Mtume (s.a.w). Jioni ile, niliku- 
nywa maziwa ya mbuzi saba. Mtume (s.a.w) hakusema lolote 
kuhusiana na ukwaru wangu. Usiku ule alienda kulala na 
njaa bila hata kuonesha dalili za kukasirika. Niliposhuhudia 
maadili haya ya hali ya juu, nilivutika sana na kuamua kuin- 
gia katika Uislamu..." 

Kwa kuwa Mtume Muhammad (s.a.w) aliletwa kama 
Rehma kwa ulimwengu, huruma na upole wake viliwaenea 
viumbe wote. Siku moja, aliambiwa aombe dua ya kuwalaani 
maadui. Akajibu kwa kusema, "Sijaletwa hapa ulimwengu 
kwa ajili ya laana; nimeletwa kama Mtume wa Rehma."^®® 

Alipokwenda Taif, washirikina wajinga na watu wenye 
kiburi wa mji ule walimpiga mawe. Malaika mkuu Jibrili 
(a.s.) alimjia na kumuuliza, "Je nikutanishe milima hii miwili 
na kuwaangamiza watu wa Taif wanaoishi kafikafi yake?" 
Hakuridhishwa na ushauri huu na badala yake aliiombea 
dua njema jamii ile iliyompiga mawe: "Ewe mola wangu! 
Waongoze wafu hawa! Ninakuomba uzao wa Kiislamu kufo- 
ka migongoni mwao."'®° Kufokana na dua hii, hafimaye wafu 
wa Taif waliukubali Uislamu. 

Msamaha wa Mtume (s.a.w) 

Mwenyezi Mungu anapenda kusamehe. Ameahidi 
kuwasamehe wanadamu madhambi yao ikiwa watatubu kwa 
dhati. Katika Qur'an, amewaasa waja wake kusamehe kwa 
sababu yeye ni Mwingi wa kusamehe. 

159. Muslim, Fadail 126; Tirmidhi, Da'awat 118. 

160. Bukhari, Badul-khalq 7; Muslim, Jihad 111; Nasai, al-Sunan al-Kubra, 
IV, 405; Ibn Hibban, al-Sahih, XIV, 516. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Sharti la kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu ni mtu 
husika kuhisi majuto, kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu, 
na kuepuka yale yote aliyoyakataza. Mifano bora ya msama- 
ha inapatikana katika maisha ya Mtume (s.a.w). Alimsamehe 
Hindu, aliyekula ini la ami yake, Hamza katika Vita ya Uhud. 
Wakati wa kukombolewa kwa Makkah baada ya kusilimu, 
Hindu alimjia Mtukufu Mfume (s.a.w) na kumuuliza, 

"Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unanifahamu?" 

Mfume Muhammad, miaka mitano baada ya Uhud, 
alionesha kuwa bado anamkumbuka pindi alipokuwa 
anashangilia baada ya Hamza kuuawa. 

"Nitawezaje kusahau shangwe zile?" 

Lakini alimsamehe kwa ajili ya Kalima-i Tawhid, aliyotam- 
ka pindi aliposilimu. 

Kwa upande mwingine, Mtume Muhammad aliwaambia 
watu wa Makkah: 

"Enyi, Maquraysh! Mnatarajia niwafanye nini?" Maqu- 
rayshi wakajibu, 

"Tunafegemea ufafusamehe. Hakika wewe ni ndugu 
mwenye huruma na ukarimu. Pia wewe ni mwana wa ndugu 
mwenye huruma na ukarimu..." 

Hapo, Mfukufu Mfume (s.a.w) akasema, 

"Ninawaambieni kamaNabiiYusufu(s.a.w) alivyowaam- 
bia nduguze: Leo hii, hamna lawama juu yenu. Mwenyezi 
Mungu awasamehe. Mnaweza kwenda. Mko huru."'*’^ 

161. Nasai, al-Sunan al-Kubra, VI, 382; al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, IX, 
118; al-Rabi' ibn Habib, Musnad al Rabi', 1,170; Tahawi, Shark Ma'ani 
al-Athar, III, 325. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Katika hotuba nyingine, alisema, "Leo ni siku ya Rehma. 
Leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameongeza nguvu ya 
Uislamu kwa Maqurayshi." 

Adui mkubwa wa Uislamu ndani ya Makkah alikuwa 
ni Abu Jahl, jina ambalo kilugha lina maana ya " baba wa 
ujinga." Mwanae Ikrima naye alikuwa adui mkubwa wa 
Uislamu. Ikrima alikimbilia Yemen wakati wa kukombo- 
lewa kwa Makkah. Mkewe alisilimu na baadaye alimpeleka 
mumewe kwa Mtume (s.a.w), aliyempokea kwa furaha na 
kumwambia: 

"Ewe askari farasi mtoro! Karibu!" alimsamehe bila hata 
kumkumbusha maovu yake dhidi ya Waislamu.^“ 

Habir ibn Aswad alikuwa na adui mwingine wa Uisl- 
amu. Wakati wa kuhama kwa binti wa Mtume Zainab kutoka 
Makkah kwenda Madina, alimsukuma kwa makusudi juu 
ya ngamia wake na binti wa Mtume akaanguka chini. Binti 
huyo wa Mtume alikuwa mjamzito kipindi kile. Aliumia sana 
na mwanae alikufa. Habir ibn Aswad alifanya maovu mengi 
kama hayo. Baada ya kukombolewa kwa Makkab alitaka 
kukimbia lakini alishindwa. Alikubali kusilimu na kujua 
mbele ya Mtume (s.a.w), akamsamehe.^^^ 

Mara kwa mara, MtukufuMtume (s.a.w) alikuwa akise- 
ma, "Ewe mola wangu! Wasamehe watu wangu kwani 
hawajui!"^®^ 

Bwana mmoja aitwaye Hamamah aliukubali kusilimu na 

162. Ibn Hajar al-'Asqalam, al-Isabah, IV, 538. 

163. Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Isabah, VI, 524-527; Ibn AbdilBarr, al-Isii'ab, 
IV, 1536. 

164. Ibn Majah, Manasik 56; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 14. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kukata uhusiano na waabudu masanamu wa Makkah. Watu 
wa Makkah walishtushwa na uamuzi wake huo na kwen- 
da kwa Mtume (s.a.w) kumwambia yule bwana aendelee 
kufanya nao biashara. Mtukufu Mtume (s.a.w) akamtumia 
Hamamah barua na kumtaka aendelee kufanya biashara na 
Maquraysh. Japokuwa waabudu msanamu waliwazingira 
Waislamu kwa miaka mitatu na kuwatesa kwa njaa, Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliwasamehe. Wote walisilimu 
baada ya kupokea msamaha huo usio na mwisho. 

Siku moja, kundi la watu nane lilikuja kumuua Mtume 
(s.a.w), lakini wote walikamatwa. Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w), aliwasamehe wote pia. 

Baada ya Khaybar kutekwa, mwanamke mmoja alimpa 
Mtume (s.a.w) chakula chenye sumu, kisha Mtume akagun- 
dua kuwa chakula kile kilikuwa na sumu. Mwanamke yule 
wa Kiyahudi alikiri kosa na Mtume akamsamehe.'^® Katika 
Qur'an, imeelezwa kuwa "Shikamana na kusamehe, na amrisha 
mema najitenge na majaahili.” (Qur'an, Araf, 7:199) 


Mtukufu Mtume (s.a.w) alionesha ukamilifu wa tabia 
bora kwa wanadamu kwa ikhlasi, wepesi na muamala wake 
wa unyenyekevu kwa watu. Tabia na maadili yake hayakuwa 
ya kijuujuu au sadfa, bali yalitoka katika kina cha moyo wake. 

Adiyy ibn Khatim anasimulia kisa kifuatacho: 

Kuna wakati kabla sijasilimu, nilikwenda kumtembelea 
Mtume (s.a.w). Alinikaribisha nyumbani kwake. Tukiwa nji- 

165. Bukhari, Tibb 55; Muslim, Selam 43; Abu Dawud, Diyat 6; Ibn 
Majah,Tibb 45; Darimi, Muqaddimah 11; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, II, 451. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


ani, bibi kizee mmoja alimsimamisha. Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu alisubiri mpaka mwanamke yule akamaliza kuzun- 
gumza kile alichokusudia kuzungumza. Nikasema moyoni, 
'Wahah! Hakika mtu huyu si mfalme."' 

Kisha tukaendelea na safari mpaka nyumbani kwake. 
Akanipa mkeka uliotengenezwa kwa ngozi iliyojazwa majani 
makavu na kuniambia: 

"Tafadhali kaa hapa." Nikamsisitizia: 

"Tafadhali kaa wewe." Lakini alirudia: "Wewe kaa!" 

Nilikaa kwenye ule mkeka kwa sababu sikupenda kum- 
katalia. Yeye akakaa chini. Mara hii, nikajisemea: 

"Wahah! Mfalme hawezi kufanya hivi." Kisha tukaanza 
kuzungumza. Mtume Muhammad (s.a.w) akaniambia kuwa 
ninatoka katika dhehebu Rakusi^“, na kwamba, japo ili- 
kuwa hairuhusiwi kwa mujibu wa imani yangu, nilikuwa 
nikikusanya moja ya nne ya pato la watu kama kodi. Nilish- 
tuka sana. Papo hapo nikatambua kuwa alikuwa mtume kwa 
sababu alijua siri zilizojificha.^’’^ 

Matukio yote haya yanaonesha kwa uwazi kabisa tabia 
za hali ya juu za Mtukufu Mtume (s.a.w). Mtume Muham- 
mad (s.a.w) alikuwa mfano hai wa misingi ya kimaadili 
iliyoelezewa ndani ya Qur'an Tukufu. Alisamehe mabaya 
yote aliyotendewa. Lakini kwa uhalifu unaofanywa dhidi 
ya wanajamii alikuwa akichukua hatua za haki na uangali- 
fu katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

166. Dhehebu lililochanganya Ukristo na dini ya Sabii. 

167. Ibn Hisham, ai-Sirah ai-Nabawiyyahh, II, 580; Ahmad ibn Hanbal, ai- 
Musnad, IV, 379; ai-Tabarani, al-Mu'jam ai-Awsat, VI, 360; Ibn Abi 
Shaybah, ai-Musannaf, VII, 342. 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Usamah, swahaba mkubwa, alimtetea mwanamke mwizi 
kutoka famiiia ya mashuhuri. Usamah aiimuomba Mtume 
amsamehe. Uso wa Mtume (s.a.w) uiibadiiika kwa huzuni na 
kusema kwa sauti kubwa, "Hata binti yangu fatmah angeiba 
ningemkata mkono iii kumuadhibu."^'^* 


Ukarimu wa Mtume (s.a.w) 

Ibn Abbas, (r. a), anasimuiia ukarimu wa Mtukkufu 
Mtume (s.a.w) kama ifuatavyo: "Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu aiikuwa mkarimu kuiiko watu wote. Ukarimu wake 
uiiongezeka zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Kamwe 
hakusema "hapana" kwa yeyote aiiyekuja kumuomba kitu!"'*’^ 

Sifa mojawapo nzuri ya Mtume iiikuwa kutokumnyima 
mtu aiiyekuja kumuomba kitu. Kama hakuwa na kitu aiita- 
basamu iii kuieta na furaha. Tukio iifuataio ni mfano mzuri 
kabisa: 

Mtume (s.a.w) aiijieiezea kuwa yeye ni kama waka- 
iai aiietumwa kugawa na akasisitiza kuwa kiia kitu kiii- 
kuwa kikitoiewa na Mwenyezi Mungu. Siku moja, bwana 
mmoja aiikuja kwa Mtume (s.a.w). Aiipowaona mbuzi wa 
Mtume (s.a.w), akamwomba. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) akampa mbuzi wote. Yuie bwana aiiporudi kwa watu 
wake aiiwaambia: "Muhammad ni mkarimu asiyehofia hata 
umasikini!"'^° 


168. Bukhari, Hudud 12; Muslim, Hudud 9; Nasai, Kat'us-sariq 12; Abu 
Dawud, Hudud 4; Ibn Majah, Hudud 6; Darimi, Hudud 5; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, VI, 162 

169. Bukhari, Bad’ al-wahy 5-6; Nasai, Siyam 2; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, I, 288, 363; Ibn Hibban, al Sahih, VIII, 225. 

170. Muslim, Fadail 57; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, III, 107, 259; Ibn 
Hibban, al-Sahih, X, 354; Ibn Khuzaymah, al-Sahih, IV, 70. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mtu mwingine alikuja kumtembelea Mtume (s.a.w) na 
kumwomba kitu. Mtume (s.a.w) hakuwa na cha kumpa. 
Akamshauri akakope na kumwahidi kuwa angelipa hilo deni 
kwa niaba yake. 

Kama ilivyokuwa kwa babu yake, Nabii Ibrahimu (a.s), 
Mtukufu Mtume (s.a.w) asingekula pekee yake bila kuwa na 
wageni. Alikuwa akiwalipia madeni marehemu, au kuwaam- 
bia wengine wawalipie. Asingemswalia maiti kabla ya deni 
kulipwa. Alisema: 

"Mtu mkarimu yu karibu na Mwenyezi Mungu, yu kari- 
bu na pepo na yu karibu watu; lakini yu mbali na moto. Na 
mtu bakhili yu mbali na Mwenyezi Mungu, yu mbali na pepo 
na yu mbali watu, lakini yu karibu na moto wa jahanamu."^^' 

Katika hadith nyingine, ameripotiwa akisema, "Sifa 
mbili kamwe hazipatikani kwa Muumini wa kweli: ubakhili 
au utovu wa maadili."^^^ 

Ukarimu wa Maswahaba 

Maswahaba walikuwa wakishindana katika kufuata njia 
ya Mtukufu Mtume (s.a.w). Mifano ifuatayo inaelezea ush- 
indani huu wa kushindania mambo mema. Umar (r.a) ana- 
simulia kisa kifuatacho. 

"Siku moja, Mtume (s.a.w) alituamrisha kutoa sadaka. 
Wakati huo nilikuwa na kiasi cha pesa. Nikajua kuwa hiyo ni 
siku ya kumshinda Abu Bakr kwa mazuri, nikampa Mtume 

171. Tirmidhl, Birr 40; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Awsat, III, 27; al-Ismaili, 
Mu’jam, III, 733; al-Bayhaqi, Shu’ab al-lman, VII, 428, 429. 

172. Tirmidhi, Birr 41; al-Tayalisi, al-Musnad, I, 293; al-Qudai, Musnad al- 
Shihab, I, 211. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


nusu ya pesa zangu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
akaniuliza: 

'Umeacha nini kwa ajili ya familia yako?' 

Nikajibu: 

'Kiasi kama hiki nilichokupa.' 

Kisha, Abu Bakr alikuja, alileta pesa zake zote. Mtume 
(s.a.w) akamuuliza, "Ewe Abu Bakr! Umeacha nini kwa ajili 
ya familia yako?" 

Akajibu kwa kusema, "Nimewaachia Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake!" 

Baada ya kusikia jibu lake, nikajisemea mwenyewe, 
"Kamwe sitaweza kumshinda Abu Bakr (r.a), katika jambo 

lolote."i"3 

Abu Bakr na Umar (r.a) walimrithi kikamilifu Mtukufu 
Mtume (s.a.w) kwa kukataa kuelekea kwenye starehe na 
anasa za ulimwengu huu. Mfumo wa maisha yao uliwashan- 
gaza hata wafalme wa Iran na Rumi. 

Hakuna shaka kuwa mwenendo wao ulioneshwa na 
maswahaba wengine pia. Kwa mfano, siku moja maskini 
alikuja kwa Ali (r.a) na kumwomba kitu. Ali aliwaambia 
wanawe Hasan na Husayn; 

"Nendeni kwa mama yenu mkalete dirham sita tulizo- 
nazo." 

Wakaenda nyumbani kuleta dirham zile, kisha wakam- 

173. Tirmidhi, Manaqib 16; Abu Dawud, Zakat 40; Darimi, Zakat 26; Al- 
Hakim, al-Mustadrak, 1,574; al-Bayhaqi, al-Sunan, TV, 180; al-Bazzar, 
al-Musnad, 1, 263, 394. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


pa baba yao naye akampa yule masikini, licha ya ukweli 
kwamba wakati huo, walikuwa na haja na hizo pesa. Fatima 
alikuwa amepanga kununua unga kwa pesa hizo. 

Ali (r.a) alirudi nyumbani na mara baada ya kufika 
nyumbani kwake, bwana mmoja aliyetaka kumuuza ngamia 
wake alifika. Akasema anamuuza kwa dirham arobaini na ali- 
kuwa fayari kupokea pesa hiyo baadaye. Alimfunga ngamia 
busfanini na kisha akaondoka. Baadaye akaja mtu aliyetaka 
kumnunua ngamia yule kwa dirham mia mbili. Akalipa pesa 
hapo hapo na kumchukua yule ngamia. 

Ali alianza kumlipa mmiliki wa ngamia na pesa iliyobaki 
akampa Fatima. Akamwambia, 

"FFii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kupitia Mtume wake: 
'Yeyote anaetenda mema, atalipwa mara kumi ya wema 
wake.' Tulitoa dirham kumi na Mwenyezi Mungu akatupa 
mara kumi zaidi." 

Tukio lifuatalo, kama lihvyosimuhwa na FFudhayfa , 
ni tukio muhimu sana, kwa maana linaakisi uungwana wa 
maswahaba: 

"Wakati wa vita ya Yarmuk, baada ya ukali wa mapi- 
gano kupungua, na majeruhi wa Kiislamu walikuwa wakifa 
kwa mchanga uliokuwa na jofo kali, nilikusanya nguvu 
zangu na kuanza kumtafufa FFarith, mtoto wa ami yangu. 
Baada ya kutembea katikati ya askari waliojeruhiwa vibaya, 
ambao walikuwa wakivuta pumzi yao ya mwisho, nilifaniki- 
wa kumuona. Kwa bahafi mbaya, FFarith alikuwa katikati ya 
damu na alikuwa hawezi kuongea zaidi ya kupepesa macho. 
Nikamwonesha maji niliyokuwa nimebeba na kumuuliza, 
"unataka maji?" 




MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Kinywa chake kilikuwa kimekauka sana kutokana na 
joto kali na nikahisi kuwa alihitaji maji. Alipepesa macho 
kama vile alitaka kuniambia maumivu aliyonayo. Nikafun- 
gua kiriba cha maji tayari kwa kumpa maji. Ghafla sauti ya 
Ikrima ikasikika kwa mbali. "maji!.. . maji!.. . tafadhali nipe 
japo tone la maji!" 

Mtoto wa ami yangu aliposikia kilio hicho, akaniashiria 
kwa kwa macho nimpelekee Ikrimah. 

Nikamkimbilia Ikrima, kwa kuwaruka mashahidi wali- 
kuwa wamelala kwenye mchanga uliokuwa na joto kali. Hti- 
maye, nikamfikia Ikrima na kujiandaa kumpa maji. Ghafla, 
tukasikia sauti ya lyash: 

"Tafadhali nipeni hata tone moja la maji! Kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, tone la maji tafadhali!" 

Ikrima aliposikia vile aliaashiria maji yapelekwe kwa 
lyash. Kama ilivyokuwa kwa Harith, naye alikataa kunywa. 
Nilipompata lyash baadaya kumtafuta katikati ya majeruhi, 
nilisikia maneno yake ya mwisho. Alikuwa anasema, 

"Ewe Mwenyezi Mungu! Hatukuacha kuutoa uhai wetu 
kwa ajili ya imani. Usitunyime daraja ya kifo cha kishahidi. 
Tusamehe makosa yetu!" 


Alikuwa akikaribia kukata roho na kupata heshima ya 
kifo cha kishahidi. Aliyaona maji niliyokuwa nayo lakini 
alikuwa hana muda wa kuyanywa kwa sababu alikuwa ana- 
malizia kutoa Kalima-i Shadah (ninakiri kuwa hapana mola 
apaswaye kuabadiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu; na pia 
ninakiri kuwa Muhammad ni mja wake na mjumbe wake). 



Nilikimbia haraka kurudi kwa Ikrima na nilipojaribu 
kumpa maji, niligundua kuwa ameshafariki dunia. Nikakim- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


bia hadi alipokuwa mpwa wangu, Harith. Kwa bahati mbaya, 
roho yake pia ilikuwa imesharudi kwa Mwenyezi Mungu. 
Kwa maumivu, chupa ya maji ilibaki ikiwa imejaa na hakuna 
aliyeyanywa kati ya mashahidi hao watatu." 

Hudhayfa (r. a) alielezea hali aliyokuwa nayo kutokana 
na tukio hilo: "Nilikutana na matukio mengi sana katika mai- 
sha yangu, lakini hakuna tukio lililoniathiri na kunisisimua 
kama tukio hili. Hali ya Uungwana, kupendana, kuhurumi- 
ana kwa hali ya juu kabisa, pamoja na kuwa hawakuwa ndugu 
wa damu, kuliniachia athari kubwa moyoni mwangu."^^'^ 


Ikhlasi, Uaminifu na Uadilifu wa Mtume (s.a.w) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) aliwahurumia 
sana watu wasiojua lipi zuri na lipi baya, wasiojua maamrisho 
na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani alipokuwa 
akienda nyumba kwa nyumba kufundisha dini ya Mwe- 
nyeziMungu, alifungiwa milango. Lakini hakuwachukia kwa 
muamala huu bali alihuzunika sana kutokana na ujinga wao. 

Aliwaambia watu hawa, "Sikuombeni ujira juu ya haya, 
wala mimi si katika wadanganyifu!” (Qur'an, Sad, 38:86) 

Hakuna yeyote aliyefikia kiwango cha uadilifu na uami- 
nifu uliofanywa na Mfukufu Mfume (s.a.w). Alikuwa yafima. 
Alifundishwa biashara na ami yake, mzee Abu Talib. Uami- 
nifu na uadilifu wake ulifhibitishwa na kila mtu, jambo 
lililompatia cheo cha heshima cha al-Amin, mwaminifu. Kila 
mtu katika jamii, masikini kwa tajiri waliku wa wakimwita 
al-Amin. 


174. al-Hakim, al-Mustadrak, III, 270; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, 
III, 259; al-Mizzi, Tahthib al-Kamal, V, 301; Ibn al-Mubarak, al-Zuhd, 
1,185; al-Qurtubi, Tafsir, XVIII, 28. 







MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Mwanamke Mtukufu wa Makka, Khadija, alipendezewa 
sana na uaminifu wake na kumuomba amuoe. Baadaye Bibi 
Khadija akawa msaidizi wake mkubwa. Ulipoteremshwa 
wahyi kwa mara ya kwanza, alimfariji Mtume (s.a.w). Daima 
alisimama kumtetea Mtume na kumfariji katika nyakati 
nugumu. 

Mtukufu Mtume (s.a.w) aliishi maisha ya matakatifu na 
yaliyojaa unyoofu. Hata wale waliokataa kuupokea ujumbe 
wake kutokana na kiburi, walikiri sifa zake nzuri. 

Tangu kuja kwa Uislamu karne kumi na nne zilizopita, 
hakuna aliyeacha kukiri uadilifu na usafi wa moyo wake. 
Hata Mayahudi, waliokuwa maadui wa Uislamu, walikuja 
kwake pindi walipohitilafiana. Rasullullah (s.a.w) alisuluhi- 
sha ugomvi wao. Aliwatendea haki na uadilifu hata Wakristo 
na Mayahudi. 

Alimpa Ali wosia ufuatao kuhusu uadilifu: 

"Usihukumu kabla hujasikiliza pande zote mbili! Unawe- 
za kutoa uamuzi sahihi baada ya kusikiliza pande zote!"'^® 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alipoamua kuhama kutoka 
Makkah kwenda Madina, alimchagua Ali awe msaidizi wake 
wa kurudisha vito mbalimbali vya thamani alivyokabidhiwa 
kama amana.^^^ 

Hayaa za Mtume (s.a.w) 

Kwa mujibu wa maelezo ya maswahaba zake, Mtukufu 

175. Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 90. 

176. Ibn Hisbam, al-Sirab al-Nabawiyyabb, 1,482; Ibn al-Katbir, al-Bidayab 
van-nibayab, II, 176. 








SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mtume (s.a.w) alikuwa na haya sana kuliko binti anayeji- 
funika asionekane nawatu. Hakuwa anaongea kwa sauti 
ya juu. Alipopishana na watu, alifanya hivyo taratibu na 
kwa tabasamu. Aliposikia maneno yasiyomfurahisha, haku- 
ongea lolote mbele za watu. Hata hivyo uso wake ulionesha 
hisia zake na mawazo yake. Hivyo, watu walikuwa makini 
sana kuhusu mienendo yao pindi wanapokuwa karibu naye. 
Hakuwahi kucheka kwa sauti kwa sababu ya staha yake. 
Alichofanya zaidi ilikuwa kutabasamu. Katika hadith moja 
imeelezewa kuwa, "Hayaa ni katika imani. Watu wenye 
hayaa watakuwa peponi! Ukosefu wa hayaa unatokana na 
ususuavu (ugumu) wa moyo. Wale wenye ususuavu wa 
moyowatakwenda motoni."^^^ 

Hadith nyingine inasema: 

"Imani na staha vinaenda pamoja. Kimoja kinapoondoka 
na kingine hupotea pia."^^* 

"Mazungumzo machafu hayaleti chochote zaidi ya aibu! 
Staha na heshima vinapamba popote pale vinapokuwa."'^® 

Staha ya kweli inapatikana kwa "kukumbuka mauti", 
ambayo ni nyenzo ya kuondoa mapenzi ya dunia moyo- 
ni. Daima Mtume Muhammad (s.a.w) aliwausia maswa- 
haba zake wampe Mwenyezi Mungu heshima yake anayos- 
tahiki. Siku moja, walisema kuwa wanamshukuru Mwenyezi 
Mungu kwa kumstahi. Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema 

177. Bukhari, Iman 16; Muslim, iman 57-59; Abu Dawud, Sunnah 14; 
Tirmidhi, Iman 7; Nasai, iman 16; Ibn Majah, Zuhd 17; Muwatta, 
Husn al-Khuluq 10; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, II, 56,147. 

178. al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, VIII, 174 and same book IV, 374; al- 
Bayhaqi, Shu’ab al-iman, VI, 140. 

179. Muslim, Birr 78; Abu Dawud, Jihad 1. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


kuwa staha ya kweli ijumuisha kuvisafisha viungo vyote 
dhidi ya matendo yaliyokatazwa na kuyakumbuka mauti. 
Pia akasema kuwa wale wanaotamani kwa dhati akhera ndio 
wanaoacha kuipenda dunia. Na hao ndio wenye kuonesha na 
staha ya kweli kwa Mwenyezi Mungu.'*° 

Uungwana wa Mtume (s.a.w) 

Mtume Muhammad (s.a.w) hakusikitishwa tu na shida 
za watu, bali pia alijitahidi bila kuchoka kuwasaidia. Sifa hii 
imetajwa katika Qur'an: 

"Hakika amekwishakujieni Mtume kutokana na nyinyi 
wenyewe, yanamhuzunisha yanayo kutaabisheni, anakuhangaiki- 
eni sana. Kwa waumini ni mpole na mwenye huruma." (^uPan, 
Tawba, 9:128) Katika aya hii, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
amemtukuza mjumbe Wake kwa kumpa sifa Zake mbili, Rauf 
na Rahim, yaani mpole na mwenye huruma. 

Daima alipigania mafanikio ya watu wake na alijawa 
furaha na utulivu alipowaona watu wake wakifanya juhudi 
kujiletea ustawi na maendeleo. 


Hakuwa kama viongozi wengine wanaotamani tu kuona 
mazuri katika jamii zao. Kinyume chake, alikuwa kiongozi 
aliyefanya kwa vitendo kuusaidia umma wake kwa namna 
yeyote ile. 

Siku moja, swahaba alipouliza jinsi ya kujua hali yake 

180. Tirmidhi, Sifatu'l-Qiyamah 24; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 387; 
al-Hakim, al-Mustadrak, IV, 359; Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VII, 
77; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, VII, 226. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

ikiwa nzuri au mbaya. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
alimwambia yafuatayo: 

"Mwenye lengo la kupata manutaa ya dunia kupitia 
ibada, ambayo kwa kawaida hutanywa ili kwa lengo la 
kupata malipo peponi, hatapata chochote akhera."^®' 

Alikuwa Rehma iliyowazunguka, iliyowaenea wan- 
adamu wote kwa matendo, maneno na maadili yake. Alikuwa 
muongozo wao. Alikutana na changamoto ngumu na maja- 
ribu makubwa kabisa kwa ajili ya dini ya kweli. Aliitekeleza 
kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu kwa njia bora kabisa. 
Alikuwa mwenye shauku na subira sana katika kutanya 
hivyo, kiasi kwamba, wakati mwingine, utunuo uliteremka 
kumtahadharisha asijiumize katika kazi yake hiyo. 

Kiwango cha wema kilichooneshwa na Mtukutu Mtume 
(s.a.w) katika kuhakikisha kuwa wanadamu wanapata tura- 
ha kimeelezwa ndani ya Qur'an Tukutu katika aya ituatayo: 
"Huenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawi Waumini." 
(Qur'an, Shu'ara, 26:3) 

Aya hii inaonesha kuwa, kutokana na huruma aliyoku- 
wa nayo, Mtukutu Mtume (s.a.w) alitaka watu wote wamua- 
mini Mwenyezi Mungu na hivyo waokoke dhidi ya moto wa 
jahannamu. 

Hamza aliposikia kuwa Abu Jahl amemshambulia Mtume 
(s.a.w), naye alimshambulia Abu Jahl, na kumwambia Mtu- 
kufu Mtume (s.a.w): "Ewe Muhammad! Furahi, kwani nime- 
shalipiza kisasi kwa Abu Jahl.. ." Mtukufu Mtume (s.a.w) 
akamwambia: 


181. Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, V, 134; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 32; al- 
Hakim, al-Mustadrak, IV, 346; al-Bayhaqi, Shu'ab al-iman, V, 334. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Sina haja ya kulipiza kisasi ! Nitafurahi ikiwa utasil- 
imu." Hamza aligundua kuwa jibu hilo lilikuwa na hekma, 
hivyo akaamua kusilimu.^® 

Mwenendo na tabia yake adhimu havikuhitaji manufaa 
binafsi, misukumo ya kimaada au hisia za kulipiza kisasi. 
Tukichunguza tutagundua kuwa Mtukufu Mtume (s.a.w) 
hakuwahi kulipiza kisasi katika maisha yake yote.'®^ 

Mtume Muhammad (s.a.w) hakuwahi kumkosoa swa- 
haba yeyote hadharani pindi alipofanya kosa. Badala yake 
alipenda kusema, "Kwa nini ninawaona mkifanya jambo hili 
na hili?"^*^ 

Alijifanya yeye ndiye mkosaji bila kumlenga mkosaji 
mwenyewe. Mtume Muhammad (s.a.w), aliyechukua hatua 
za ziada ili kuhakikisha kuwa hawavunji moyo maswahaba 
zake, alikuwa mnara wa huruma. Sifa hizi zilionekana katika 
matendo na maneno yake. Kama mfano, tafakari kauli ifua- 
tayo: 

"Enyi waumini! Mwenyezi Mungu awalinde! Awape sal- 
ama! Awape amani !Awasaidie! Awanyanyue !Awaongoze! 
Awaweke chini ya ulinzi wake! Awaepushe na bahati mbaya 
zote! Na awalindie dini yenu!"^*® 





182. Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawi)ryahh, I, 292; al-Hakim, al- 
Mustadrak,III, 213; al-Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, III, 139; Ibn al- 
Kathir, al-Bidayah wan-nihayah, II, 32. 

183. al-Bukhari, Manaqib 23; Muslim, Fadail 77; Abu Dawud, Adab 4; 
Muwatta, Husnul-khuluq 2; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, V, 
130,223. 

184. Bukhari, Ayman 3; Ibn Hibban, al-Sahih, IV, 534; al-Hakim, al- 
Mustadrak, II, 515. 

185. al-Bazzar, al-Musnad, V, 395; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, IV, 
208; Abu Nu'aym al-Isbahani, Hilyah ai-Awliya, IV, 168; al-Bagdadi, 
Muwaddih, II, 147. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Mtume (s.a.w) aliletwa kama Rehma kwa ulimwengu. 
Alikuwa kielelezo cha Majina ya Mwenyezi Mungu ya al- 
Ghafiir na al-Rahman, yaani Msamehevu, na Mwenye huruma. 
Aliwahurumia na kuwasikitikia wale waliuokataa ujumbe 
wake na kuwaombea wasiingie moto wa jahannamu. Hapo, 
tahadhari kutoka kwa Mwenyezi Mungu ikaja: 

"Huenda ukajihiliki nafsi yako kwa ajili yao, kuwasikitikia kwa 
kuwa hawayaamini mazungumzo haya.” (Qur'an, Kahf, 18:6) 

Kwa upendo na furaha, Maswahaba zake walitawanyika 
kwenda maeneo ya mbali kueneza maarifa, maadili, na sifa 
za kimaanawi walizozipata kwa kusuhubiana naye. Huu ni 
mfano wa kanuni ya "mpende kiumbe kwa ajili ya Muumba." 

Kila mtu alipata fungu katika mwenendo na ukarimu 
wake wahali ya juu. Wema na huruma yake vilikuwa kama 
mto mkubwa uliotawanyika kila mahali na kuzimwagilia 
ardhi bila ubaguzi. Hakuna aliyeachwa na njaa, kiu, au 
upweke pindi akiwa karibu na Mtume. 

Uwajibikaji Wake 

Kutimiza ahadi ni njia ya kuokoka na moto wa jahan- 
namu; pia ni sifa ya mitume na watu wema. Mtu anapokuwa 
na sifa hizi, maisha yake hupata uelekeo na nidhamu. Ni 
kipimo cha ubinadamu na kigezo cha kumhukumu mtu au 
taifa. Watu hupata furaha kwa kadiri wanavyoliheshimu na 
kulithamini jambo hilo. 

Kwa kuishi kwenye kilele cha uwajibikaji, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alikuwa mfano bora kwa wanadamu kuhusu 
kuchunga na kutimiza ahadi. Kuhusu hili, bibi Aishah (r.a) 
anasimulia kisa kifuatacho: 




MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Siku moja bibi mmoja alikuja kumtembelea Mtume 
(s.a.w). Walikuwa na mazungumzo murua. Baada ya yule 
bibi kuondoka, nikamuuliza: 

"Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Ulionesha umakini 
mkubwa kwa bibi yule! Ninataka kujua, ni nani?" Akasema, 
"ni mtu aliyependa sana kututembelea pindi Khadija ali- 
pokuwa hai. Tambua kuwa "uwajibikaji ni katika imani."^®^ 

Baada ya tukio la Hunayn kundi moja la watu lilikuja 
kwa Mtukufu Mtume (s.a.w). Walitaka kuachiwa huru kwa 
mateka wa vita. Moja kati yao akasema, "Ewe Muhammad! 
Kabila letu lina mama zako waliokunyonyesha na dada zako 
wa kambo!" 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) akajibu kwa uwa 
jibikaji mkubwa, "Nimewaachia huru mateka wote walio- 
kuwa chini ya himaya yangu na wale walio chini ya watoto 
wa Abdulmuttalib." 

Ansari na Muajiruni walivyoona mwenendo huu mtu- 
kufu wakafanya kama alivyofanya, wakasema, "Nasi pia 
tumewaacha huru mateka wetu kwa ajili ya Mtume!" 

Matokeo yake siku ile, maelfu ya mateka waliachiwa huru 
bila malipo wala fidia za vikomboleo.^®^ Hii ilikuwa ishara ya 
uwajibikaji na shukrani kwa maziwa aliyopewa alipokuwa 
mtoto. Ni funzo bora kabisa kwa kila jamii duni. Kwa bahati 
mbaya, wanadamu husahau haraka fadhila ambazo athari 
yake hufutika katika kumbukumbu. Kwa kawaida, "UWA- 

186. al-Hakim, al-Mustadrak, I, 62; al-Qudai, Musnad al-Shihab, II, 102; 
al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman, VI, 517. 

187. Bukhari, al-Tarikh al-sagir, I, 5; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, V, 
271; Abu Bakr al-Qurashi, Makarim al-akhlaq, 1,116. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 

JIBIKAJI" limebaki kuwa neno tu katika kamusi. 

Katika kipindi cha maradhi yake ya mwisho, Mtume 
(s.a.w) alikuja msikitini, kisha akapanda kwenye mimbari na 
kusema, 

"Enyi Muajiruni! Watendeeni wema Ansari kwa saba- 
bu watu wanaongezeka, lakini idadi yao imeendelea kuwa 
ile ile: Walinipa hifadhi nilipokimbilia kwao. Watendeeni 
wema waliowema miongoni mwao, na muwasamehe wako- 
saji wao." 

Uaminifu na uwajibikaji wa Mfume (s.a.w) aliouonesha 
kwa Ansari kwa mema waliyomfendea ni mfano bora kabisa 
wa kuigwa kwefu sofe. Maisha yake yamejaa mifano mingi 
ya uaminifu na uwajibikaji. Kwa mfano, kabla ya Hijjah, 
wakafi maadui walipokuwa wanapanga jinsi ya kumuuua, 
alikuwa anapanga jinsi ya kuwarejeshea amana zao. 

Siku ya vifa ya Uhud, aliagiza maswahaba wawili walio- 
kuwa rafiki wema wazikwe kafika kaburi moja na kisha 
kasema, 

"Hii ni kwa sababu walikuwa marafiki waliopendana 
kwadhafi na waaminifu kafika ulimwengu huu."'*® 

Maadili yasiyo kifani ya Mfukufu Mfume (s.a.w) 
yalionekana kafika maisha na uhusiano wa maswahaba wake 
uliojaa upendo kafi yao. 

Siku ya Hudaybiya, Ufhman alifumwa kwenda Makkah. 
Aliwaambia waabudu masanamu wa Makkah kuwa Mfume 
(s.a.w) alikuja fu kufanya Hijja kwenye Ka'bah Tukufu. 


188. Ibn Abi Shaybah, al-Musannaf, VII, 367; Ahmad b. Hanbal, al- 
Musnad, V, 299; Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyahh, II, 98. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Walikataa ombi lile, lakini wakamruhusu Uthman kufanya 
Hijjah. Lakini, Uthman (r. a) alikataa na kuwambia: 

"Siwezi kufanya Hijja kama Mfume hajaruhusiwa kufanya 
hivyo!.. Siwezi kukaa mahali ambapo Mfume haruhusiwi..." 

Wakafi Ufhman alipokuwa akiwaambia hayo, Mfukufu 
Mfume (s.a.w) alikuwa akipokea bay'ah kufoka kwa mas- 
wahaba wake. Kufokana na kuwa Ufhman hakuwepo, kwa 
niaba yake, Mfume (s.a.w) aliweka mkono wake juu ya 
mwingine kisha akasema: 

"Ewe Mola wangu! Bay'ah hii ni ya Ufhman! Hakika 
yeye amemtumikia Mjumbe Wako."'®^ 

Kimsingi, kuwa muumini wa kweli kunategemea jinsi 
ambavyo tunafuata mfano wa Mfume (s.a.w) . 


Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa msafara wa miu- 
jiza mingi. Aidha, aliwasaidia wanadamu kuimarisha ufu 
na shakhsia zao. Sifa mpya zikaingizwa kafika jamii, sifa 
ambazo zililefa jamala na heshima kwenye ufamaduni na 
usfaarabu. Mabadiliko haya ya kimapinduzi kafika fabia za 
wanadamu chini ya uongozi wa Mfume Muhammad (s.a.w) 
ni muujiza mkubwa sana. 

Maneno mazuri, mwenendo safi na mafendo ya mfano 
yalikuwa vyanzo vya usfawi huu wa usfaarabu. Msingi wa 
yofe hayo ni mafendo ya mfano, mazungumzo na desfuri za 
Mtukufu Mfume (s.a.w). 

189 Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, IV, 324; Ibn Abdilbarr, al-Tamhid, XII, 
148; Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, II, 315; Ibnul-Kathir, al- 
Bidayah wan-Nihayah, II, 169. 

- 







SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


Katika uwiano na mizania aliyoiweka baina ya pande 
mbili tofauti za maisha, hakuna dosari iliyobaki. Kwa mfano, 
aliweka mizania baina ya kufanya kazi kwa ajili ya dunia na 
kazi kwa ajili ya akhera. Vivyo hivyo, aliweka uwiano na 
mizania baina ya kujifuma na kukidhi haja za mafamanio. 
Haiwezekani kupafa mtu katika historia yote ya mwan- 
adamu anayeweza kufananishwa naye. 

Kafika hisforia ya jamii, unaweza kuwapafa wafu wakub- 
wa wenye vipawa vikubwa kafika nyanja fofaufi za maisha. 
Kwa ujumla, vipawa vyao vinaishia kwenye eneo moja fu. 
Lakini kwa upande wa Mfukufu Mfume (s.a.w) shakhsia 
yake imekusanya sifa kubwa kafika nyanja zofe za maisha. 

Zifuafazo ni kanuni za kimaadili zilizowekwa na Mfume 
(s.a.w), zinadhihirisha kiwango cha hali ya juu cha maisha 
yake. Mfukufu Mfume (s.a.w) anasema, 

"Mola wangu aliniusia mambo fisa: 

1. Muogope Mwenyezi Mungu ukiwa peke yako au 
kafika kundi la wafu 

2. Tenda haki hafa kama ukiwa furaha au hasira. 

3. Ishi maisha ya wasfani hafa kama ukiwa tajiri au masi- 

kini. 

4. Dumisha uhusiano na nduguzo hata kama wao hawa- 
fanyi hivyo. 

5. Mpe anayekunyima. 

6. Msamehe anayekukosea. 

7. Tafakari ukiwa kimya. 

8. Mfaje Mwenyezi Mungu pindi unapozungumza. 




MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


9. Jifunze unapotazama."^^” 

Maneno yafuatayo yaliandikwa katika upanga wake: 
"Msamehe aliyekukosea; wasaidie nduguzo hata kama 
hawakujali; mrudishie wema aliyekuumiza; sema kweli hata 
kama itakuwa kinyume na maslahi yako."^®^ 

Hudhayfa (r. a) anasimulia kuwa Mtume (s.a.w) alisema: 

"Msiwe wanyonyaji. Mtu mmoja anasema, "Radiamali 
yangu itategemea wale walionizunguka. Kama watanitendea 
wema, nami nitawatendea wema pia; kama wakinitendea 
ubaya nami nitawatendea ubaya pia." Badala yake, mnat- 
akiwa kufuata kanuni ifuatayo: Wakikutendea wema nawe 
pia watendee wema, wakikutendea ubaya usilipize ubaya 

Alisema pia, "Mwenyezi Mungu hapendi mambo mata- 
tu: 

1. Umbea, 

2. Ubadhirifu, 

3. Kuuliza bila sababu."'®^ 

Wosia mwingine wa Mtume (s.a.w) ni, "Usimcheke 





190 Nasai, Sahw 62; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 148; Ibn Abi 
Shaybah, al-Musannaf, VI, 45; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, V, 
328. 

191 Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 148; al-Hakim, al-Mustadrak, II, 
563; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, XVII, 269; al-Bayhaqi, al-Sunan 
al-Kubra, X, 235. 

192 Tirmidhi, Birr 62; (riwaya nyingine ya hadith hii ilisimuliwa kutoka 
kwa Abdullah ibn Mas'ud kama hadith mawkuf kwa mfano; al- 
Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, IX , 152; Abu Nu'aym al-Isbahani, 
Hilyah al-Awliya, 1,137; Ibn al-Jawzi, Safwatus-safwah, 1,421) 

193 Bukhari, Zakat 53; Muslim, Akdiyah 12, 13; Ahmad ibn Hanbal, al- 
Musnad, II, 327, 360; Ibn Khuzaymah, al-Sahih, I, 10. 






SIFA NA TABIA ADHIMU ZA MTUME WA REHMA (S.A.W) 


ndugu yako anapokuwa katika tabu kwa sababu Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anaweza kumuepusha na matatizo hayo na 
kukupa wewe."^®'‘ 

Wale wanaoyasoma na kuyadurusu maisha ya Mtume 
Muhammad (s.a.w) wataona kuwa daima amekuwa Mtume 
wa Rehma na mwenye huruma. Hakumlaani mtu yeyote na 
aliwalea watu bora kabisa kutoka katika jamii iliyokuwa ime- 
jaa uonevu. Kwa mfano, alipopigwa mawe na watu wa Taif, 
alimwomba Mwenyezi Mungu awaongoze.^^® Alipoingia 
Ka'bah, baada ya miaka kumi ya mateso ya watu wa Makkah, 
alionesha unyenyekevu na uvumilivu. Hakuchukua hata 
ufunguo wa Ka'bah kutoka kwa Uthman ibn Talha, ambaye 
alikuwa nazo hizo funguo kwa muda mrefu. Alisema, "leo ni 
siku ya huruma na uaminifu."^^^ 

Ni Sultani pekee ambaye hajaacha urithi wa mali. Alise- 
ma, "Sisi mitume, haturithiwi; chochote tunachokiaacha 
ni sadaka kwa Waislamu wote."^®^ Urithi pekee aliouachia 
Ummah wake ni mfano bora wa maisha yake. 



194 Tirmidhi, Qiyamah 54; al-Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, IV, 111; al- 
Qudai, Musnad al-Shihab, II, 77; al-Bayhaqi, Shu’ab al-iman, V, 315. 

195 Bukhrii, Bad al-khalq 7; Muslim, Jihad 111; Nasai, al-Sunan al-Kubra, 
IV, 405; Ibn Hibban, al-Sahih, XIV, 516. 

196 Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyahh, II, 412; Ibn Kathir, al-Bidayah 
wan-Nihayah, II, 300. 

197 Bukhari, Khumus 1; Muslim, Jihad 54; Abu Dawud, imarah 19; 
Tirmidhi, Siyar 44; Nasai, Fay' 9; Muwatta, Kalam 27; Ahmad ibn 
Hanbal, al-Musnad, I, 4. 

- 








Hitimisho 




"Ucha Mungu ni hurma." (Hadith, Bukhari, Muslim, Tirmidhi) 






















HITIMISHO 



C^Catika viumbe wote, wanadamu pekee ndio waliopa- 
ta sehemu katika sifa za Mwenyezi Mungu - isipokuwa 
uzima wa m ilele. Sambamba na hili, Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, kwa hekma Zake, amewapa uwezo wa kufenda 
mema na ku fenda mabaya pia. Amewafanya wanadamu 
kuwa wema au waovu. 


Kwa muktadha huu, lengo la dini ni kuyadhibiti mata- 
manio ya kihayawani ya nafsi ya mwanadamu, na kumpele- 
ka kwenye ukamilifu wa sifa njema. Lakini, ili kufanikisha 
lengo hili, mwanadamu anahitaji kielelezo kamili na mfano 
halisi wa kufuafa. Moja ya sababu za kulefwa kwa mitume ni 
ili kukidhi hitajio hilo la mfano kamili tunaoweza kuufuata. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu, anasema kafika ^uLan: "Na 
hatukumtuma Mtume yeyote ila atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi 
MungU...” (Qur'an, Nisa, 4:64) 

Sifa hii ilifikia kilele chake kwa ujio wa Mfume Muham- 
mad (s.a.w). Qur'an Tukufu inafueleza: 

"Hakika nyinyi mnao mfano mwema kwa Mfume wa 
Mwenyezi Mungu kwa anaye mtaraji Mwenyezi Mungu na 
Siku ya Mwisho, na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana." 
{Qur'an, Ahzab, 33:21) 


Mtume pekee katika historia ambaye maisha yake yame- 









MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


andikwa kwa undani kabisa ni Mtume Muhammad (s.a.w). 
Maneno yake, matendo yake na hisia zake ambazo zimeen- 
delea kuandikwa, zimechukua nafasi kubwa katika historia 
kama kurasa za heshima na umuhimu mkubwa. Maisha 
yake yatakuwa kama mfano kwa wanadamu mpaka siku ya 
mwisho. Aya ifuatayo inatoa ushuhuda juu ya jambo hili: 
"Na hakika wewe una tabia Tukufu.” (Qur'an, Qalam, 68:4) 

Shakhsia na maisha ya mjumbe wa Allah (s.a.w) ni kilele 
kisichomithilika cha tabia kamili ya mwanadamu inayohita- 
jika ili ukamilifu wa kimaanawi wa mwanadamu. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu alimuumba mtume kwa lengo hili kwa 
wote. Kwa sababu hiyo, alimfanya Mtume apitie maisha ya 
aina zote, kutoka kuwa yatima asiye na nguvu mpaka kuwa 
mtume na mkuu wa dola. Hekma ya kufanya hivyo ni ili 
watu wote, bila kujali hali ya maisha yao, waweze kupata 
mfano halisiwa mwenendo wanaoweza kuutumia katika 
maisha yao kwa kadiri ya kipawa na uwezo wao. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), pamoja na shakh- 
sia yake adhimu, aliteuliwa kuwa Mtume wa mwisho kwa 
wanadamu wote. Nabii Ibrahimu (a.s) alimuomba Mwenyezi 
Mungu kwamba Mtume Muhammad (s.a.w) atokane na uzao 
wake. Nabii Issa (a.s.) alitoa biashara njema za ujio wake, 
na mama yake Mtume, Aminah, alimuona ndotoni kabla ya 
kuzaliwa kwake. Alilelewa moja kwa moja chini ya uangalizi 
wa Mwenyezi Mungu, akapambwa kwa sifa njema za tabia 
bora kabisa na kuteuliwa kuwa muongozo kwa wanadamu 
mwenye kuaminiwa zaidi. 

Hivyo, wanadamu wa leo hawana budi kufuata mfano 
wa Mtume Muhammad (s.a.w) ili wapate furaha ya hapa 
Rk duniani na kesho Akhera. Hata kupata upendo wa Mwenyezi 





HITIMISHO 


Mungu kunategemea na ufuasi wetu kwa Mtume (s.a.w), 
kwa maana Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika aya 
ifuatayo: 

“Sema, 'lkiwa nyinyi mnamipenda Mwenyezi Mungu basi 
nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakufutieni 
madhambi yenu Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufuta mad- 
hambi na Mwenye kurehemu. ' (^ur'an, Al-i Imran, 3:31) 

Kutokana na ukweli huu, roho zenye bahati zinazofuata 
na kutekeleza kwa vitendo mfano wa maisha ya Mtukufu 
Mtume (s.a.w) ndizo zinazoweza kupata upendo adhimu wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Faida ya kwanza na ya muhimu kabisa ya kumtii Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), ni kupata hadhi ya kupendwa 
na Mwenyezi Mungu. Aidha, kufuata mfanobora wa maadili 
na mwenendo wa Mtume (s.a.w) hutufanya tupate sehemu 
ya ukamilifu wake. Kwa kuwa maadili na mwenendo wake 
ndio bora kabisa, wale wenye kumfuata na kumpenda nao 
watakuwa bora. Ulimwengu wa ndani wa wale wanaom- 
penda hufikia daraja ya juu kabisa, juu zaidi ya malaika. 
Maisha ya familia zao huakisi maisha ya Peponi. Jamii inayo- 
fuata mfano wa Mtukufu Mtume hupata amani na utulivu 
kwa kupuliziwa na upepo mwanana kutoka katika Zama 
za Furaha (asr al-sa'adah). Huonja ladha ya furaha sahihi ya 
kuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika ibada zao. 

Kama kila mmoja, masikini au tajiri, kiongozi au raia, 
mtawala au mtawaliwa, mwenye nguvu au mnyonge, 
wangeishi kama waja wa Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza 
maamrisho Yake, hili lingeleta uwiano wa kipekee katika 








MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Kwa mfano, wakati Mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) alipopewa jukumu la kuwaongoza wanadamu, watu 
wengi waliokuwa wakiishi maisha yaliyokosa maadali na ya 
aibu walibadilika na kuwa watu wema na wa kipekee kupitia 
mafunzo na malezi yao mapya. Hivyo, zama mbaya zikaisha 
na zama mpya zenye wema zikaanza. Watumwa walipata 
heshima na hadhi kama wanadamu na watawala wengi 
wakawa waadilifu na wema kutokana na kujifunza jinsi 
ya kuwa waja wa Mwenyezi Mungu. Maneno ya Najashi, 
mfalme Mkristo wa nchi ya Abyssinia, ni muhimu sana: 

"Ninakiri kuwa Muhammad ni Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu. Ndiye ambaye ujio wake ulielezewa hapo kabla na 
Issa (a.s). Nisingekuwa na majukumu niliyo nayo sasa kwa 
watu wangu ningeenda kumbebea viatu."'^® 

Watu walipoona furaha na wokovu katika maisha ya 
duniani na Akhera, walimkimbilia kama mto unavyokimbilia 
baharini. Hii ilikuwa zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, 
kama ilivyoelezewa kwenye Aya ifuatayo ya Qur'an Tukufu: 

"Itakapo kuja nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi. Na 
ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa 
makundi, Zitakase sifa za mola wako mlezi na umwombe msamaha, 
hakika yeye ndiye anayepokea toba.” (Qur'an, Nasr, 110:1-3) 

Wale walioifuata njia yake waliishi maisha yenye unyoo- 
fu, staha, amani na Baraka, hata pale walipokabiliwa na 
changamoto na shida mbalimbali. Wakawa kama mawaridi 
yanayomea katika vichaka vya miiba. Furaha yao itaongeze- 
ka zaidi huko Akhera. Hii ni kwa sababu, huko kutakuwa na 

198. Abu Dawud, Janaiz 62; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, I, 461; Abu 
'Uthman al-Khorasam, Kitab al-Sunan, II, 228. 

- 







HITIMISHO 


uombezi mkubwa (Shafa'ah'Udhmaa) atakaoufanya Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) kuwaombea wakosefu kufoka 
kafika umma wake na hafa wakosefu kufoka kafika wafuasi 
wa mitume wa zamani. Hadith ifuatayo inaelezea jinsi tukio 
hili litakavyotokea : 

"Nitakuwa wa kwanza kufufuliwa miongoni mwa wafu. 
Wanadamu wafakapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, 
nitazungumza kwa niaba yao. Watakapokuwa hawana matu- 
maini juu ya msamaha na Rehma za Mwenyezi Mungu, 
nitawapa habari njema. Nitabeba bendera ya Utukufu (liwa 
al-hamd). Mimi ndiye mbarikiwa nitakayezungumza na Mwe- 
nyezi Mungu, lakini siyaelezi haya kwa kujifaharisha."^^^ 

Mtume wa Rehma atawaombe wakosefu siku ya huku- 
mu na uombezi wake ufakubaliwa na Mwenyezi Mungu. 
Aya ifuafayo kafika Qur'an inaonesha kuwa uombezi wake 
wa kuwaombea waumini ufakubaliwa na Mwenyezi Mungu: 

"Na lau pale walipo jidhuhmu nafsi zao wangelikujia, wakam- 
womba Mwenyezi Mungu msamaha, na Mtume akawaombea msa- 
maha hapana shaka wangeli mkuta Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kupokea toba na Mwenye kurehemu." (Qur"an, Nisa, 4:64) 

Aya hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyobeba 
ahadi na habari njema kuwa uombezi wa Mjumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu (s.a.w) kwa ajili ya umma wake ufakubaliwa na 
Mwenyezi Mungu. 

Ifuafayo ni habari njema nyingine kufoka kwa Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) : 

199. Tirmidhi, Manaqib 1; Ibn Mace, Zuhd 37; Darimi, Muqaddimah 8; 

Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I, 281; al-Hakim, al-Mustadrak, I, 83; 

Ibn Hibban, al-Sahih, al-Sahih, XIV, 398. 







MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


"Siku ya hukumu, wanadamu wote watakuwa na hofu. 
Watamwendea Adamu (a.s) kuomba msaada na kumwambia, 

'Tafadhali tuombee kwa Mwenyezi Mungu!' 

Atawaambia: 

'Sina daraja ya kuwaombea; nendeni kwa Ibrahimu! 
Hakika yeye ni rafiki wa karibu wa Mwenyezi Mungu 
Mwingi wa Rehma (Khalil al-Rahman).' 

Watamwendea Ibrahimu (a.s) kumuomba awaombee, 
lakini atawajibu: 

'Sina daraja ya kuwaombea, nendeni kwa Musa! Hakika 
yeye ndiye aliyekuwa akiongea na Mwenyezi Mungu.' 

Watakapoenda kwa Musa (a.s.) kumuomba awaombee, 
atawaambia: 

'Sina daraja ya kuwaombea! Nendeni kwa Issab (a.s.). 
Hakika yeye ndiye Neno na Roho kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. 

Hatimaye wataenda kwa Issah (a.s), lakini atawaambia: 

'Sina daraja ya kuwaombea! Nendeni kwa Muhammad 
(s.a.w) .' 

Mwishowe watakuja kwangu na nitawaambia: 

'Ndiyo, daraja hii nimepewa mimi.' 

Kisha nitaomba ruhusa kwenda mbele ya Mola wangu. 
Ruhusa hii itakubaliwa. Hapo, nitafunuliwa maneno ya kuhi- 
midi, ambayo siyajui kwa sasa. Nitamhimidi Mola wangu 
kwa maneno hayo na kisha nitasujudu mbele yake. Hapo, 
Mwenyezi Mungu ataniambia: 

- 






HITIMISHO 


'Ewe Muhammad! Inua kichwa chako! Sema! Utasikiliz- 
wa. Uliza! Utajibiwa! Omba na uombezi wako utakubaliwa!' 

Nitasema, 

'Ewe Mola wangu! Ninauombea Ummah wangu, Nina- 
uombea Ummah wangu!' 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ataniambia, 

'Ewe Muhammad! Nenda kawalete wale wenye imani 
ndogo moyoni mwao kiasi cha punje ya shayiri.' 

Nitaenda kufanya kama nilivyoagizwa. Kisha, nitarudia 
kusema maneno yale yale ya kuhimidi na kisha nitasujudu. 
Nitaambiwa tena. 

'Ewe Muhammad! Inua kichwa chako! Sema! Utasikiliz- 
wa. Uliza! Utajibiwa! Omba! Uombezi wako utakubaliwa.' 

Nitasema tena, 

'Ewe Mola wangu! Ninauombea Ummah wangu! 
Ninauombea Ummah wangu!' 

Mwenyezi Mungu ataniambia: 

'Nenda kawalete wale wenye imani ndogo nyoyoni 
mwao kiasi cha chembe au mbegu ya mharadali!' 

Nitaenda kufanya kama nilivyoagizwa. Kisha nitarudi 
tena. Kwa kutumia maneno yale yale ya kuhimidi, nitamhi- 
midi Mola wangu na kusujudu. Mwenyezi Mungu ataniam- 
bia: 

'Ewe Muhammad! Inua kichwa chako! Sema! Utasikiliz- 
wa.UIiza! Utajibiwa! Omba, uombezi wako utakubaliwa.' 

Nitasema, 

- 






MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


'Ewe Mola wangu! Ninauombea Ummah wangu, 
Ninauombea Ummah wangul' 

Mwenyezi Mungu Mtukufu, ataniambia, 

'Nenda kawalete wale ambao wana imani ndogo kuliko 
mbegu ya mharadalil' 

Nitaendelea kufanya kama ninavyoagizwa na nitarudi 
kwa mara ya nne. Kwa kutumia maneno yale yale ya kuhi- 
midi, nitamhimidi Mola wangu na kusujudu. Mwenyezi 
Mungu ataniambia: 

'EweMuhammad! Inuakichwachako! Sema!Utasikilizwa. 
Uliza! Utajibiwa! Omba, uombezi wako utakubaliwa.' 

Mara hii nitamwambia: 

'Ewe Mola wangu! Ninawaombea wale wote waliotamka 
'La ilaha illallah' (hapana Mola apaswaye kuabudiwa ila 
Mwenyezi Mungu!) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu atasema: 

'Ninaapa kwa uwezo wangu, Kwa Utukufu wangu, kwa 
Ulwa na Ukuu wangu ! Nitawaokoa wale wote waliotamka 
'La ilaha illallah!"'^» 

Ili kupata baraka hizi yatupasa kuepuka tamaa na mata- 
manio ya kihayawani kwa kuingiza vitendoni mfano bora wa 
maisha ya Mtume Muhammad (s.a.a.w). 

Imesimuliwa kuwa kulikuwa na bwana mmoja ambaye 
alikuwa Muislamu lakini hakuwa akifuata mfano wa Mtu- 
kufu Mtume (s.a.w). Siku moja alimuona Mtukufu Mtume 
(s.a.w) ndotoni, lakini Mtume (s.a.w) hakuonesha kuwa na 

200. Bukhari, Tawhid 36; Muslim, iman 322; Tirmidhi, Qiyamah 11. 

- 







HITIMISHO 


shauku naye. Yule bwana alifadhaika na kumuuliza: 

"Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Hujafurahishwa 
nami?" 

"Hapana!"alijibu. 

"Lakini mbona huoneshi kunijali?" 

"Kwa sababu sikujui!" 

"Hilo linawezekanaje Ewe Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu? Mimi ni miongoni mwa Ummah wako. Nimesikia 
kutoka kwa wanazuoni kuwa unamtambua kila mmoja kati- 
ka ummah wako kama mama anavyomtambua mwanae." 

"Ndio, hilo ni kweli. Hata hivyo, sioni alama yoyote 
kwako kutoka katika mfano wangu ( yaani sunnah). Vile vile, 
hujanitakia rehma (yaani salawat). Unatakiwa ujue kuwa 
namtambua mtu katika Ummah wangu ikiwa anafuata sun- 
nah zangu." 

Yule bwana aliamka akiwa na huzuni sana na kutubu 
dhambi zake. Akafuata sunnah za Mtume (s.a.w) katika mai- 
sha yake na kumtakia rehma Mtukufu Mtume (s.a.w). Usiku 
mmoj, alimwona tena Mtume (s.a.w) ndotoni. Mtume (s.a.w) 
akamwambia 

"Sasa nimekutambua na nitakuwa tayari kukuombea." 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa na tabia ya kipekee, 
inayostahili kupendwa katika nyanja zake zote. Yeye ndiye 
mwanadamu mwema na mzuri kuwahi kuishi ardhini. Yeye 
ndiye mtu mwenye huruma zaidi kuwahi kuwalilia wan- 
adamu. Yeye ndiye kiongozi na mwalimu pekee wa kweli. 
Yeye ndiye aliyeibadili mioyo migumu ya watu waliokuwa 
hata wakidiriki kuwazika watoto wao wakiwa hai na kuwa- 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


fanya kuwa watu wenye huruma na nyoyo laini. Aiiwafundi- 
sha kitabu kitukufu na kuwapa hekma. Kushikamana naye 
na kumpenda kwa shauku isiyokuwa na mipaka ni ishara 
ya ukamiiifu wa imani. Kiieie cha upendo huo kinaoneshwa 
katika hadith ifuatayo: "Haitakamiiika imani ya mmoja wenu 
mpaka anipende zaidi ya wazazi wake, zaidi ya watoto wake 
na zaidi ya mwanadamu yeyote yuie."^°' 

Hadith hii ni onyo na ukumbusho kuwa mtu hawezi 
kupata ukamiiifu wa imani iia tu kwa kumpenda kikamiiifu 
Mtukufu Mtume (s.a.w). Waie wasiokuwa na upendo huu 
hufungiwa miiango ya ustawi na maarifa ya kimaanawi na 
kiroho. Mbegu ya upendo wa Mwenyezi Mungu haiwezi 
kumea isipokuwa katika udongo wenye rutuba ya upendo 
wa kumpenda Mtume. Yeye ni chemchemi ya baraka zito- 
kazo kwa Mungu zinazoustawisha na kuurutubisha moyo. 
Moyo unaompenda yeye ukiiinganisha na moyo usiom- 
penda ni kama kipande cha dhahabu kiiicho katika miamba 
michafu. 

Mwenzi unaoakisi mwanga kutoka juani, ni ishara ya 
uwepo wa jua. Vivyo hivyo, mawaiii waiiomuiikwa kwa 
nuru ya Mtume Muhammad (s.a.w) ni mashahidi wake. 
Kwa sababu hiyo, mwenye kutamka maneno yafuatayo kwa 
upendo kutoka moyoni, huhisi nuru kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ndani ya roho yake: 

Ashhadu an la ilaha ill , Wa ashhadu anna Muhammadan 
Abduhu wa Rasuluhu. 

Yaani: Ninakiri kuwa hapana Moia apaswaye kuabudiwa 
kwa haki iia Mwenyezi Mungu na Ninakiri kuwa Muham- 
mad ni mja na ni Mjumbe wake. 

201. Bukhari, iman 8; Muslim, Iman 70; Nasai, iman 19. 

- 







HITIMISHO 


Wakati mwingme, shauku na upendo wa kimaanawi 
huwa kubwa kiasi kwamba roho huhisi furaha ya ladha ya 
imani isiyoelezeka. Kisa cha Bilal wa Abyssinia (r.a) kimejaa 
mafunzo na mazingafio mengi. 

Bilal alikuwa mpweke kwa sababu hakuwa na mfu wa 
kumsaidia; hakuwa na rafiki wa kushirikiana huzuni yake. 
Alikuwa ni mfumwa wa kawaida. Lakini, siku moja alipafa 
hadhi na heshima ya imani. Baada ya hapo, imani yake na 
jifihada zake za kuikamilisha imani yake zikawa mfano bora 
kwa vizazi vijavyo vya waumini. 

Alikufana na Mfume (s.a.w) na kuingia kafika busfani 
ya upendo wake. Ilikuwa kama vile amekuwa sehemu ya 
Mfume. Lakini mmiliki wake aliyeondoshwa kafika nuru ya 
muongozo, alimfungia kwenye mchanga wa mofo na kum- 
fesa sana. Alimcharaza bakora kwenye mwili wake uliokuwa 
bila nguo. Ngozi yake ilivuja damu. Mkusanyiko wa wafu 
wajinga waliomzunguka walipiga kelele, 

"Wewe mfumwa mchafu! Rudi kafika imani yefu ujio- 
koe!" 


Lakini, Bilali aliunguruma kama simba aliyejeruhiwa, akiwa 
amelala kwenye bahari ya mchanga wa moto na huku akisema 
kwa nguvu zake zote: "Mungu mmoja, Mungu mmoja." 


Maneno haya yaliwaongezea hasira na kuanza kumpiga 
zaidi na zaidi... Hiyo haikutosha kuwatuliza. Hivyo, walim- 
funga kamba shingoni mwake na kumburuza. Licha ya haya, 
Bilal alifaka kimbilio kafika upendo wa MfukufuMfume 
(s.a.w). Ilikuwa kana kwamba hakuhisi kilichokuwa kikim- 
fokea, kwa maana moyo wake ulikuwa umejaa upendo wa 
kumpenda Mwenyezi Mungu na Mfume Wake. Moyo wake 








MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


ulikuwa na furaha, ingawa katika ulimwengu wa nje alikuwa 
katika hali ya maumivu. Hakuwa na hata kibanda cha kulala. 

Hivyo, upendo wa Bilal kwa Mtukufu Mtume (s.a.w) 
ulimnyanyua kutoka katika utumwa hadi kuwa sultani wan 
yoyo za waumini. Akawa muaddhin (mtoa adhana) wa 
Mtume (s.a.w) aliyewaita watu kwenye swala mara tano 
kwa siku. Alimpenda sana Mtume (s.a.w) kiasi ambacho 
wakati akivuta pumzi yake ya mwisho ya uhai wake alikuwa 
akisema: 

"Furahini! Furahini! Ninarudi kwa Mtume !"^°^ 

Haya ndiyo yaliyokuwa maneno yake ya mwisho kabla 
ya kuelekea katika ulimwengu mwingine. 

Kwa hiyo, kama hadith isemavyo "mtu huwa pamoja na 
ampendaye",^”^ kanuni yetu katika safari yetu kuelekea kwe- 
nye uzima wa milele ni kufuata aya isemayo: 

"Na anacho kuipeni Mtume chukeni, na anacho kukatazeni 
jiepusheni nacho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi 
Mungu ni mkali wa kuadhibu." (Qur'an, Hashr, 59:7) 

Ewe Mwenyezi Mungu! Ifanye kazi hii dahalili, ambayo 
ina ukomo wa ufasaha, iwe chanzo cha rehma na msa- 
maha wako na utupe Baraka ya ukweli ulioletwa na Mtume 
Wako Muhammad (s.a.w) kwa wanadamu. Tupe Baraka ya 
kumpenda Mtume Wako wa mwisho (s.a.w). Tupe Baraka ya 
kupata uombezi wake. 





202. Ibn Abdilbarr, al-Isti'ab, 1,178. 

203. Bukhari, Adab 96; Muslim, Birr 165; Tirmidhi, Zuhd 50; Darimi, Riqaq 
71; Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, IV, 395; Ibn Hibban, al-Sahih, II, 
316; al-Humaydi, al-Musnad, II, 389. 






HITIMISHO 


Tunatambua kuwa maelezo yetu kuhusu Mtu huyu 
ambaye ni kilele ambacho binadamu wanatakiwa kuki- 
fikia hayatoshi kabisa kuielezea hakika yake na dhati yake. 
Tunahisi tabu hata kudai kuwa tumemtambulisha Mtume 
ipasavyo. Maneno yetu yanawakilisha tu udhaifu wetu wa 
kumuelezea kikamilifu. Tulicholenga kwa kazi hii si kingine 
bali kupata heshima ya kutimiza dhamira hiyo na kuwa 
tumejaribu pia. Yeye ni ulimwengu usio na mwisho ambao 
mtu huweza kupenya kwa kadri tu ya upendo na uaminifu 
alionao kwake. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atubariki kwa kuzifun- 
gua mbawa zefu katika anga za ulimwengu huu wa kiroho. 

Amiin 











Bibliografia 




BIBLIOGRAFIA r’^seirtsJiJiara 



Abu Dawud, Sulayman ibn Ash'ath al-Sijistani, al-Sunan, 
Istanbul 1413/1992, juzuu IV. 

Abu Nu'aym al-Isbahani, Ahmad ibn Abdillah, Hilyah al- 
Awliya, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut 1405, juzuu X. 

Abu Ya'la, Ahmad ibn 'Ali ibn al-Muthanna al-Mawsili al- 
Tamimi, al-Musnad, ed. Husayn Salim Asad, Dar al-Ma'mun 
li al-Turath, Damascus, 1404/1984, vol. XIII. 

Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, al-Musnad, Istanbul, 
1413/1992. 

Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, Kitdb al-Zuhd, ed. Dr. 
Muhammad Jalal Sharaf, Dar al-Fikr al-Jami'i, Cairo, 1984. 


Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, Muassasah Qurtubah, 
Egypt, juzuu VI. 

Asyah, Arif Nihaf, Dualar ve Aminler, Isfanbul, 1973 

al-Bayhaqi, Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn ibn 
'Ali ibn Mussa, al-Sunan al-Kubrd, ed. Muhammad 'Abdulka- 
dir 'Ata, Maktabah Dar al-Baz, Makkah al-Mukarramah 
1414/1994, juzuu X. 


al-Bayhaqi, Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn ibn 'Ali 
ibn Mussa, Kitdb al-Zuhd al-Kabir, ed. al-Shaykh 'Amir Ahmad 
Haydar, Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, Beiruf, 1996. 









MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


al-Bayhaqi, Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn, Shu'ab 
allman, ed. Muhammad al-Said Basyuni Zaglul, Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Beirut 1410, juzuu VIII. 

al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abdilhabk, 
Musnad al-Bazzdr, ed. Dr. MabfuzurRahman Zaynullah, 
Muassasah Ulum al-Qur'an & Maktabah al-Ulum wa'l- 
Hikam, Beirutal-Madinah 1409, juzuu X. 

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn 
Isma'il al-Ju'fi, al-Tdrikh al-Sagir, ed. Mahmud Abraham 
Zayed, Dar al-Wa'y & Makfabah Dar al-Turafh, Aleppo- 
Cairo, 1397/1977, juzuu II. 

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn 
Isma'il al-Ju'fi, Sahih al-Bukhdrt, Isfanbul 1413/1992, juzuu III. 

Can §efik, Mesnevi Tercemesi, (Isfanbul, 1997). 

al-Daylami, Abu Shuja' Shirawayh ibn Shardar al- 
Hamazani, al-Firdaws hi Ma'sur aTKhitdb, ed. El-Said ibn Basyuni 
Zaglul, Dar al-Kufub al-Ilmiyyah, Beiruf 1986, juzuu V. 

al-Darakufni, Abu al-Hasan 'Ali ibn 'Umar al-Bagdadi, 
al- Sunan, ed. al-Sayyid 'Abdullah Hashim Yamani al-Adani, 
Dar al-Ma'rifah, Beiruf 1386/1966, juzuu IV. 

al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah, al-Sunan, Isfanbul 
1413/1992. 

Ghazali, Abu Hamid, al-Munqiz min al-Daldl, (Beiruf, 
1988). 

al-Harawi, Abu Ismail 'Abdullah ibn Muhammed ibn 
'Ali, aTArba'm fi Daldil al-Tawhid, ed. Ali ibn Muhammad al- 
Wk Faqihi, al-Madinah al-Munawwarah 1404. 





BIBLIOGRAFIA r’^seirtsJiJiara 


al-Hatib al-Bagdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali, Muwaddih 
Awhdm al-Jam' va al-Tafriq, ed. 'Abdulmu'ti Amin al-Kal'aji, 
Dar al-Ma'rifah, Beirut 1407, juzuu II. 

al-Hatib al-Bagdadi, Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali, Tdrikhu 
Bagddd, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, juzuu XIV. 

al-Haythami, 'Ali ibn Abi Bakr, Majma' al-Zawdid wa 
Manba' al-Fawdid, Dar al-Rayyan li al-Turath-Dar al-Kitab al- 
'Arabi, Cairo-Beirut 1407, juzuu X. 

al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad ibn Abdil- 
lah al-Naysaburi, al-Mustadrak ald al-Sahlhayn, ed. Mustafa 
Abulkadir'Ata, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut 1411/1990, 
juzuu IV. 

al-Humaydi, Abu Bakr 'AbduUah ibn al-Zubayr, Musnad 
el- Humaydi, (ed. HabiburRahman al-A'zami), Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah & Maktabah al-Mutanabbi, Beirut-Cairo, juzuu II. 

al-Khourasani, Abu 'Uthman Said ibn Mansur, Kitdb al- 
Sunan, (ed. HabiburRahman al-A'zami), al-Dar al-Salafiyyah, 
al- Hind (India) 1982. 

al-Kissi, Abu Muhammad 'Abd ibn Humayd ibn Nasr, 
al- Musnad, (ed. Subhi Badri al-Samarrai & Mahmud Halil 
al-Saidi), Maktabah al-Sunnah, Cairo 1408/1988. 

al-Marwazi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Nasr ibn 
al-Hajjaj, al-Sunnah, ed. Salim Ahmad al-Salafi, Muassasah 
al-Kutub al-Thaqafiyyah, Beirut 1408. 

al-Marwazi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Nasr ibn al- 
Hajjaj, Ta'zim Qadr al-Saldt, (ed. 'AbdurRahman 'Abduljabbar 
al-Fariwai), Maktabah al-Dar, al-Madinah al-Munawwarah 
1406, juzuu. II. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


al-Nabhani, Yusuf ibn Isma'il, al-Anwar al-Muhammadi- 
yyah min al-Mawdhib al-Ladunniyyah, Dar al-Iman, Damascus 
1405/1985. 

al-Nasai, Abu AbdirRahman Ahmad ibn Shu'ayb, al- 
Sunan (al-Mujtabd), Istanbul 1413/1992, juzuu III. 

al-Nasai, Abu AbdirRahman Ahmad ibn Shu'ayb, al- 
Sunan al-Kubrd, ed. AbdurRahman Suleiman al-Bundari, Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1411/ 1991, juzuu VI. 

al-Quda'i, Abti Abdillah Muhammad ibn Salamah ibn 
Ja'far, Musnad al-Shihdb, ed. Hamdi ibn Abdilmajid al-Salafi, 
Muassasah al-Risalah, Beirut 1407/1986, juzuu II. 

al-Qurashi, Abu Bakr 'Abdullah ibn Muhammad, Makdrim 
al-Akhldq, ed. Majdi al-Sayyid Ibrahim, Maktabah al-^ur'an, 
Cairo 1411/1990. 

al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, al- 
Jdmi' li Ahkdm al-Qur'dn, ed. Ahmad 'Abdulalim al-Barouni, 
Cairo, Dar al-Sha'ab 1372, Juzuu XX. 

al-Rabi ibn Habib ibn 'Umar al-Azdi al-Basri, Musnad 
al-Rabf, ed. Muhammad Idris & 'Ashur ibn Yousuf, Dar al- 
Hikmah & Maktabah al-Istiqamah, Beirut-Saltanah 'Amman 
1415. 

al-San'ani, Abu Bakr 'Abdurrazzak ibn Hammam, Kitdb 
al-Mosannaf, ed. Habiburranman al-A'zami, al-Maktab al- 
Islami, Beirut 1403, juzuu XI. 

al-Shashi, Abu Said al-Haytham ibn Kulayb al-Shashi, 
Musnad al-Shdshi, ed. Dr. MahfuzurRahman Zaynullah, Mak- 
tabah al-Ulum wa'l-Hikam, al-Madinah al-Munawwarah 
Wk 1410, juzuu II. 





BIBLIOGRAFIA r’^seirtsJiJiara 


al-Suyuti, Jalaluddin 'AbdurRahman, Tdrikh al-Khiilafd, 
ed. Qasim al-Shima'i & Muhammad al-'Uthmani, Dar al- 
Kalam, Beirut 1406/1986. 

al-Tabarani, Abu al-Kasim Sulayman ibn Ahmad, al- 
Mu'jamaTAwsat, ed. Tarik ibn 'Avadullah & Abdulmuhsin ibn 
Abraham al-Husayni, Dar al-Haramayn, Cario 1415, juzuu X. 

al-Tabarani, Abu al-Kasim Sulayman ibn Ahmad, al- 
Mu'jam al-Kahir, ed. Hamdi ibn 'Abdilmajid al-Salafi, Makta- 
bah al-'Ulum va al-Hikam, al-Mawsil 1404/1983, juzuu XX. 

al-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad bi Sala- 
mah, Sharh Ma'dni al-Athdr, ed. Muhammad Zuhri al-Najjar, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1399, juzuu IV. 

al-Tayalisi, Abu Dawud Suleiman ibn al-Jarud al-Basri, 
al-Musnad, Dar al-Ma'rifah, Beirut. 

al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad ibn Isa, al-Sunan, 
Istanbul 1413/1992, juzuu III. 

al-Zahabi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 
'Uthman, SiyarAldm al-Nubald, ed. Shu'ayb al-Arnaut, Muas- 
sasah al-Risalah, Beirut 1413, juzuu XXIII. 

Hannad ibn al-Sariy al-Kufi, al-Zuhd, ed. 'AbdurRahman 
'Abduljabbar al-Fariwai, Dar al-Hulafa li al-Kitab al-Islami, 
al-Kuwait 1406, juzuu II. 

Ibn 'Abdilbarr, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah al-Namari, 
aTIsti'db fi Ma'rifah al-Ashdb, ed. 'Ali Muhammad al-Bajawi, 
Dar al-Jil, Beirut 1412, juzuu IV. 

Ibn 'Abdilbarr, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah al-Namari, 
al-Tamhid, ed. Mustafa ibn Ahmad al-'Alawi & Muhammad 
'Abdulkabir al-Bakri, Vezarah 'Umum al-Awqaf, al-Magrib 
1387, juzuu XXIV. 





MTUME WA REHMA MUHAMMAD (s.a.w) 


Ibn 'Adi, Abu Ahmad Abdullah ibn Adi ibn Muhammad 
al-Jurjani, al-Kdmilfi Du'afd al-Rijdl, ed. Yahya Muhtar Gazavi, 
Dar al-Fikr, Beirut 1409/ 1988, juzuu Vll. 

Ibn Abi 'Asim, 'Amr al-Dahbak al-Shaybani, Kitdb al- 
Zuhd, ed. 'Abdulali 'Abdulhamid Hamid, Dar al-Rayyan li 
al-Turath, Cairo 14081. 

Ibn Abi Asim, 'Amr al-Dahhak al-Shaybani, al-Sunnah, 
ed. Muhammad Nasiruddin al-Albani, al-Maktab al-Islami, 
Beirut 1400, juzuu II. 

Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr 'Abdullah ibn Muhammad 
ibn Abi Shaybah al-Kufi, al-Musannaf, fed. Kamal Yousuf al- 
Hut), Maktabah al-Rushd, al-Riyad 1409, juzuu. VII. 

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj AbdurRahman ibn 'Ali 
ibn Muhammad, Safwah al-Safwah, ed. Mahmud Fakhuri 
& Muhammad Rawwas QaTaji, Dar al-Ma'rifah, Beiruf 
1399/1979, juzuu IV. 

Ibn al-Kathir, Abu al-Fida Ismail ibn 'Umar al-Qurashi 
al-Hafiz, al-Biddyah wa'n-Nihdyah, ed. Fuad al-Sayyid & 'Ali 
'Abdussatir, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut 1408/1988, 
juzuu VIII. 

Ibn al-Mubarak, Abu 'Abdillah Abdullah ibn al-Mubarak 
ibn Wadih al-Marwazi, al-Zuhd, ed. HabiburRahman al- 
A'zami, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 

Ibn Hagar al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad, al-Isdbah fl 
Tamyiz al-Sahdbah, (ed. 'Ali Muhammad al-Bajawi, Dar al-Jil), 
Beirut 1412/1992, juzuu VIII. 

Ibn Hagar al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad, Fath al-Bdn 
Sharh Sahih al-Bukhdri, ed. Muhammad Fuad 'AbdulBaqi, Dar 
al-Ma'rifah, Beirut 1379, juzuu XIII. 





Ibn Hajar al-'Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad, Lisdn al- 





BIBLIOGRAFIA r’ise!rts*?iara 


Mizdn, ed. Dariah al-Ma'rif al-Nizamiyyah-India, Muassasah 
al-A'lami li al-Matbu'at, Beirut 1406/1986, juzuu VII. 

Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn 
Ahmad al-Busti, al-Majruhm, ed. Mahmtid Abrabam Zayed, 
Dar al-Wa'y, Aleppo, juzuu III. 

Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn 
Ahmad al-Busti, al-Sahih, ed. Shu'ayb al-Arnaut, Muassasah 
al-Risalah, Beirut 1414/1993, juzuu XVIII. 

Ibn Hisham, al-Sirah al-Nabawiyyah, ed. Mustafa al-Saqqa 
& Abraham al-Abyari, Dar Ibn Kathir. 

Ibn Ishaq, Muhammad ibn Yasar, al-Strah (Kitab al-Mubta- 
da' wal-Mab'ath wa'l-Magdzi), ed. Muhammad Hamidullah, 
Hayra Hizmet Vakfi, Konya 1401/1981. 

Ibn Khuzaymah, Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq al- 
Sulami, al-Sahih, ed. Muhammad Mustafa al-A'zami, al-Mak- 
tab al-Islami, Beirut 1390/1970, juzuu IV. 

Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qaz- 
wini, al-Sunan, Istanbul 1413/1992, juzuu II. 

Ibn Sa'd, Abti Abdillah Muhammad ibn Sa'd ibn Mani'al- 
Basri, al-Tabaqdt al-Kubrd, Dar Sadir, Beirut, juzuu VIII. 

Imam Malik, Abti Abdillah Malik ibn Anas al-Himyari, 
al-Muwatta', Istanbul 1413/1992. 


Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, al-Jdmi', ed. Habib al-A'zami, 
al-Maktab al-Islami, Beirut 1403, juzuu II (kimechapishwa 
kama sehemu ya al-Musannaf ya al-San'ani). 


Muslim, Abu'l-Husayn Muslim ibn Hajjaj, Sahihu Mus- 
lim, Istanbul 1413/1992, juzuu III. 


Rtimi, Jalaladdin, Mathnawi Ma'nawi, (Tehran, 1378). 











